ARBOK 


H I N S 

I3LENZKA F0RNLEIFAFELA6S 

1902 


REYKJAVÍK 

PRENTU& í ÍSAFOLDARPRENTSMIUJU 




ÁRBOK 

HINS 

ÍSLENZKA FORNLEIFAFÉLAGS 

1902 


REYKJAVÍK 


PRENTU& í ÍSAFOLDARPRENTSMIÖ-JU 
1902 



Efnisyfirlit. 


Rannsókn í Rangárþingi sumarið 1901, eftir Brynjúlf Jóns- 
son (»Undir Þríhyrningi« bls. 1, Við Rangá bls. 4, Markar- 
fljót og Fljótshlíðarárnar bls. 9, Hellar undir Eyjafjöllnm bls. 

24, Fornar vatnsmyhuueifar bls. 29.).bls. 1—32 

Kirkjutóft á Esjubergi (og hoftóft á Hoíi áKjalarnesi) eftir Br. J.— 33 — 35 
Yfirlit yfir muni þá, er Forngripasafni Islands hafa bæzt árið 1901 

eftir }ón Jakobsson.— 3 6 —39 

Skýrsla (Ársfuhdur félagsins bls. 40, Reikningur 1901 bls. 40, 

Féiagar bls. 41) 


— 40—43 






Rannsókn 

í Bangárþingi sumarið 1901. 

Eftir 

Brynjúlf Jónsson. 

L »Undir Þríhyrningu. 

Svo segir í Landnámu, 5. P. 3. K., »Þorkell bundinfóti nam land 
at ráði Hængs umhverfis Þríhyrning ok bjó þar undir fjallinu«. Aður í 
sama kap. segir: »Hængr hafði ok undir sér lönd öll fur austan Rangá 
hina eystri ok Vatnsfell, til lækjar þess, er fellr fur . utan Breiðabólstað, 

ok fur ofan Þverá«.Þríhyrningr og Vatnsfell — sem nú heitir 

Vatnsdalsfjall — standa bæði utan í útnorðurjaðri fjallrana þess, er geng- 
ur vestur af suðurenda Tindafjalla, og skilur Rangárvalla-undirlendið frá 
Fljótshliðarundirlendinu. Mynda þessi 2 fjöll mestan hluta af útnorður- 
brún fjallranans, en gnæfa hátt upp yfir hann, einkum Þríhyrningur. 
Fiská rennur norðvestan fram með þeim báðum ofan til Rangár, og eru 
bæði fjöllin brött mjög að henni. Á þá hliðina eru þau hærri, en 
nokkru lægri á suðausturhliðina, því þeim megin liggur hærra land að 
þeim, þ. e. a. s. fjallraninn. Hjá, Vatndalsfjalli er hann samt farinn að 
Jækka, en Þríhyrningur stendur talsvert hærra. Milli þeirra er lágt skarð 
við Fiská og gengur þaðan dalur upp að Þríhyrningshálsi vestanverðum 
og heitir Eingidalur; en þaðan suðvestur gengur framhald dalsins upp með 
gili því, er fellur norður með Vatnsdalsfjalli til Fiskár. Þar undir fjallinu, 
upp með gilinu, stendur nú bærinn Vatnsdalur í fagurri hlíð. Er þaðan 
svo langur spölur upp að Þríhyrningi, að svarar stuttri bæjarleið. Norð-’ 
vestan fram með Þríhyrningi liggur aflöng hæð, ávöl og eigi allhá, en þó 
nokkuð brött. Hún heitir nú Reynifellsalda , því bærinn Reynifell stendur 
norðvestanundir henni. Fiská rennur fram milli Öldunnar og Þríhyrnings 
og er þar þröngt milli, en fram frá Öldunni rennur hún á eyrum stuttan 

1 




2 


spöl áður hún kemur að Vatnsdalsfjalli. Þar á eyrunum er vað á henni, 
og er þar hinn eini staður á löngu færi, sem alfaravegur gat legið yfir 
þessa á, þó lítil sé; er það bæði vegna þess, að fyrir ofan og neðan 
liggja fjöllin snarbrött að henni, og lika vegna þess, að þetta er hið eina 
vað á henni, sem liggur á eyrum og er á vetrum lengur fært en annar- 
staðar. Lengra upp með ánni norðvestanmegin, fyrir innan norðaustur- 
horn Öldunnar, er láglent svæði gagnvart norðurhorni Þríhyrnings. Það 
er kallað Hrappstaðanes, og öðru nafni Smiðjunes Þar er eyðibærinn 
Hrappstaðir , sem eg hefi ritað um í Arbók fornleifafél. 1898, bls. 22—23; 
gat eg þess þar, að sú er ætlun manna, að þetta séu Hrappstaðir þeir, er 
Njála nefnir, kap. 91. En líka gat eg þess, að hvergi þætti jafnlíklegt og 
þar, að verið hefði bærinn »Undir Þrihyrningu, þar sem Starkaður bjó. 
Sýndi eg fram á, að þetta gœti verið rétt hvorttveggja , án þess eg fullyrði 
neitt um það. Að vísu var mér kunnugt, að ýmsir aðrir, og þar á meðal 
Kaaiund (hist. topogr. Beskr. af Island bls. 233), hafa komizt að þeirri nið- 
urstöðu, að bærinn »Undir Þríhyrntngi« mundi vera sami bær og sá, sem 
nú heitir Vatnsdalur. En það hefir mér eigi sýnst líklegt. Bæði er það, 
að sá bær stendur eigi undir Þríhyrningi sjálfum, heldur góðan spöl frá 
honum undir öðru fjalli, — hefði fremur mátt heita: Undir Vatnsýelli , — 
og svo hefði Þorkell bundinfóti þá sett bæ sinn í það land, sem »Hængr 
hafði . . . undir sér«, og utan við sitt eigið landnám. Og þar sem ýms- 
ir, og þar á Kaalund (i sömu bók bls. 234) hafa gizkað á, að Holt, þar 
sem Hróðný bjó, sé sami bær og Reynifell, þá eykur það ólikindin. Því 
þegar smalamaður Hróðnýjar leitaði fjárins suður á Sámstaðaheiði, er hann 
fann Höskuld veginn, þá hefði bærinn » Undir Þríhyrningu verið þar í 
milli, ef hann hefði verið þar, sem Vatnsdalur er. Þó hygg eg það rétt 
til getið, að Holt sé sama sem Reyniýell, þ. e. a. s. landið að meira eða 
minna leyti, en ékki barinn sjálfur: Undir suðurhorni Reynifellsöldu, nið- 
ur við eyrarnar þar sem Fiská rennur og vaðið er, má sjá rúst allmikla* 
sem eigi getur annað verið en bæjarrúst, þó tóftaskipun sjáist nú eigi 
lengur. Hníga allar likur að því að bærinn Holt hafi staðið þar; hefir 
hann haft nafn sitt af öldunni, sem þá hefir verið skógi vaxin; viðlíka 
skógarhæðir voru vanalega kaliaðar holt . Seinna hefir skógurinn eyðst og 
Aldan blásið upp en bærinn farið af. Þar eftir hefir Aldan gróið upp, 
sem auðséð er á henni, og þá hefir bær verið gerður norðvestan undir 
henni og kallaður Reyniýell. Á Njálu dögum mun Vatnsdalur eigi enn 
hafa verið bygður, en Hróðný beitt fénaði sinum suður í Vatnsfell: og er 
þá alt eðlilegt um ferðir smalamanns. Vaðið mun hafa haft nafn af bæn- 
um, — sem var þar svo nærri, — og heitið Holtsvað. Að vísu er Fiská 
svo lítil, að í fljótu áliti sýnist ólíklegt, að vaði á henni hafi verið gefið 
sérstakt nafn. En þau ólikindi hverfa þegar þess er gætt, að alfaravegur 
hlaut að liggja þar yfir, en gat eigi legið annarstaðar í nánd. Þykist eg 



3 


viss um, að við þetta Holtsvað hafi það verið, að Mörður skiftir í leitir 
eftir bennumönnum, (Nj. k. 131). En ólíklegra þykir mér, að hér hafi 
Flosi beðið Sigfússona, (Nj. k. 116), heldur hygg eg að það hafi verið við 
Þjórsá hjá Þingholti og að Kaupmannahafnar-Njála hafi rétt, er hún að 
greinir Holtsvað og Holtavað. Um það hefi eg ritað í Arbók fornl.fél. 
1896, og vísa eg til þess. Hér kemur það ekki við. Samkvæmt því sem 
nú er sagt, virðist mér sú tilgátan um bæinn Undir Þríhyrningi einna ó- 
líklegust: að hann sé sama sem Reyniýell; enda er sá bær ekki undir Þrí- 
hyrningi, því bæði áin og Aldan er þar í milli; þó. hefir þessu líka verið 
hreift. Hitt hafa menn alment talið ólíklegt, að hann hafi staðið uppi á 
fjallrana-hálendinu, sunnan eða suðaustan undir Þríhyrningi. Þar liggur 
landið svo hátt. Bárðarsaga segir raunar, að Þorkell bundinfóti bjó »und- 
ir fjallinu sunnan«. En sunnanundir Þríhyrningi eru engar rústir. En 
suðaustanundir austurhorni fjallsins eru seltóftir, pvi þar hefir frá ómuna- 
tíð og fram á 19. öld verið selstaða frá Kollabæ eða Kirkjulæk. í fyrra 
vetur sagði Jónas bóndi Arnason á Reynifelli mér þá ætlun sína, að ein- 
mitt þar hefði fornbærinn undir Þríhyrningi staðið, og á það hefði dr. 
Finnur Jónsson fallist, er Jónas sýndi honum staðinn. Segist Jónas lengi 
hafa veitt því eftirtekt, að þar sé alls eigi svo illviðrasamt sem þar er há- 
lent, og þó snjósamt sé, blási úr brekkunum fyrir ofan og muni þar hafa 
verið allgóð vetrarbeit meðan þar var skógur og gróður. Fallegt túnstæði 
hefir þar verið og bæjarstæði. Rennur þar lækur ofan og er seltóftabung' 
an á bakka hans. Hún var nál. 12 fðm. löng og 6—7 fðm. breið, en 
há að tiltölu, því hvert selið hefir verið bygt á annars rústum, og eru 
efstu tóftirnar allnýlegar. Undir öllu þessu getur hæglega falist allstór 
bæjarrúst. En ganga má þá að því vísu, að grjótið úr henni hafi verið 
tekið lil selgerðarinnar og árangur af uppgrefti því hæpinn. Fyrir af- 
gömlum tóftum vottar þar í kring. Ein er vestur frá bungunni, að stærð 
4X3 fðm.; önnur niður frá henni, nál. 6 X 3 fðm, mjög óglögg. Ein er 
austan við lækinn, nál 4X) fðm., og er þvergarður fyrir dyrunum. Fleiri 
smátóftir eru þar frá ýmsum tímum. Eg skoðaði rústir þessar í sumar 
(1901) og fylgdi Jónás mér þangað. Leist mér ætlun hans sennileg. Og 
af öllum þeim tilgátum, sem fram hafa komið um það, hvar bærmn und- 
ir Þríhyrningi hafi staðið, á þessi staður óneitanlega bezt við nafnið. Það 
er vetrarríkið, sem gerir helztu ólíkindin. En sú ástæða vegur þó minna 
þegar þess er gætt, að hæðir eru í kring sem draga úr stórviðrum, og að 
meðan skógarnir héldust, gat vetrarbeit verið í þeim, á þeim stöðum sem 
hún gat ekki verið þá er þeir voru eyddir. Bærinn, sem hér kann að 
hafa verið, hefir því hlotið að leggjast í eyði þegar skógurinn var þar 
ekki lengur. 

Umferð hefir mikil verið fyrir ofan Þríhyrning og fram hjá þessum 
stað; liggur sú leið milli Fljótshlíðar og efsta hluta Rangárvalla, sem nú 

1 * 



4 


er eyddur. Töldum við Jónas bóndi þar á einum stað 3 6 fornar götur 
samhliða. Sá vegur heíir legið yfir Fiská hjá Hraþpsstöðum og yfir Rangá 
nálægt tArbœ. Þó hefir þetta eidd verið eiginlegur alfaravegur: Utanhér- 
aðsmenn hafa ekki átt þar leið um, nema sérstaklega stæði á. Og nú 
er hann fyrir löngu aflagður. Hefir mest valdið því eyðing efstu bæjanna 
á Rangárvöllum, því við þá virðist notkun þessa vegar sér í lagi hafa ver- 
ið bundin. Get eg þessa til að sýna samgöngurnar, og að sambandið við 
Rangárvöllu lá eins beint við fyrir því, þó bærinn Undir Þríhyrningi hafi 
verið á þessum stað. 

í sambandi við það, sem getið er um Holtsvað hér á undan, má 
enn taka það fram, að þar hefir umferðin þó verið margfalt meiri. Þar 
eru samankomnar 3 aðalleiðir yfir um Rangárvölluna, er sín liggur yfir 
hvert vað á Eystri-Rangá: Knaýakólaleiðin yfir Orustuvaðið , — það er nú 
lítt tíðkað, en hefir fyrrum verið fjölfarið. — Keldnaleiðin yfir Reyniýells- 
vað, ellegar yfir Eyravað og Teitsvötn , og Reiðarvatns- eða Kirkjubœjarleiðin 
yfir Þorgeirsvað . Þá leið hefir Melkólfur farið. Hefir það vað verið mjög 
tíðfarið fyrrum og er enn gott yfirferðar. Nú er það þó lítt notað. 


II. Við Rangá; 
athuganir út af Njálu. 

1. »Nesit«. í Árbók fornleifafél. 1896 hefi eg meðal annars (bls. 
33) minst á orð Gunnars, er hann kvaðst mundi ríða »fram at Rangá i 
nesit; (Nj. kap. 62.). Leit eg þá svo á, að hann mundi hafa talað um 
hið nesmyndaða land milli Rangár og Sandgilsár. En þetta mun ekki 
vera rétt; Gunnar mun hafa haft ákveðnari stað í huga. Vii eg því 
leiðrétta þenna misskilning minn og skýra frá þeirri niðurstöðu, sem eg 
hefi nú komist að. En til þess verður að lýsa nokkuð landslaginu. 

Vegurinn milli Knafahóla og Holtsvoðs er nálega þráðbeinn, og er 
Rangá (eystri) þar mitt á milli eða litlu utar. Er þar vað á henni, sem 
ekki á nafn, en eg nefndi það Orustuvað , til stuttleika; rennur hún þar á 
sléttu lítinn spöl. Þar rétt fyrir ofan kemur hún fram úr löngu gljúfra- 
gili, er hún hefir skorið sig niður gegnum hraunbrún, og fyrir austan 
vaðið liggur vegurinn undir þeirri brún. Stuttu fyrir neðan vaðið fellur 
áin ofan í annað gljúfragil, sem einnig er alllangt. Þar hefir hún skorið 
sig fram úr annari, eldri hraunbrún, sem er neðar en hin. Milli gilja 
þessara rennur áin nú beint, að kalla má. En auðséð er, þegar vel er að 
gáð, að á þessum slétta spöl hefir farvegur hennar breyzt. Hún hefir áð- 
ur runnið í boga suðaustur með efri brúninni, og svo alt í einu snar- 
beygt við til vesturs, þangað sem hún fellur ofan í neðra gilið. Þar hef- 
ir því orðið krókur á henni, og landið, sem gekk fram í krókinn, hefir 
verið kallað nes , Er það víðar, að nes eru kölluð þar, sem ár mynda 



5 


króka eða snara bugi. Þetta nes mun Gunnar hafa haft í huga. »Þar er 
vigi nokkuð«, sagði hann. Fyrir vestan ána, þar sem hún rennur nú, er 
einstakur steinn, ávið flatur; mundu j menn geta staðið á honum og haft 
rúm til að verjast. Hafa menn ætlað, að sá steinn væii »vígið« og kall- 
að hann Gunnarsstein. Þaðan er og skamt til dysjanna, sem fundist hafa 
á þessum stöðvum. Sá galli er þó á, að þessi steinn er ékki í nesinu 
(sem nú er austanmegin árinnar). En þar er líka annar steinn á horninu 
við ána, þar sem luin þverbeygist vestur í neðra gilið: hann er sprunginn 
í tvo hluti, og er þó hvor hlutinn stór sem bjarg. Má ganga gegnum 
glufuna milli þeirra. Þeir eru kallaðir: »Vígið« , enda virðast þeir hafa 
getað verið allgott vígi. En þeir hafa alt aí verið austanmegin við ána, 
eins þá er hún lá fyrir austan nesið. Að vísu kann líka að mega kalla 
hornið, sem »Vígið« stendur á, nes. En Njála sýnist að benda til þess, 
að Gunnar hafi eigi hleypt austur yfir ána, heldur að eins austur að henni. 
Og dys þeirra sem féllu hafa fundist fyrir vestan ána, — er þar blés upp, 
— og bendir það til þess, að þeim megin hafi bardaginn verið. En þar 
sem nesið hefir verið, stendur líka einstakur steinn við ána, og hefir í 
vatnavoxtum staðið út í henni; hann er hár og strítumyndaður ofan og 
verður ekki komist upp á hann, en hann er nægilega mikili ummáls tii 
þess, að þrír menn hafi getað haft hann að bakhjarli, og þó enn betur ef 
hann hefir verið meiri ummáls áður. Og það lítur svo út, sem brotnað 
hafi utan úr austurhlið hans fyrir ekki alllöngu. Sé haldið fast á því, að 
vígið, sem Gunnar sótti til, hafi verið í nesinu , þá sé eg ekki betur, en að. 
þessi steinn hljóti að vera hinn rétti Gunnarssteinn. En sé rýmri merk 
ing lögð i orðin: »Þar er vígi nokkuð« og þau látin þýða sama sem: 

Þar nœr er v?gi nokkuð, þá ge;tur sá Gunnarssteinn, sem sýndur er, ver- 
ið hinn rétti. »Nesit« á við árbuginn eins fyrir pví. Vígið getur haftnafn 
af öðrum, gleymdum atburðum. Skamt framar heitir Orustuhóll. Hann 
er nokkuð langt frá, til þess að hafa nafn af orustu Gunnars og Starkað- 
ar. En sé t hóllinn kendur við aðra, gieymda orustu, þá getur manni 
dottið i hug, að úr þeirri orustu kunni menn að hafa flúið í »Vigið« og 
varist þaðan. En um það er til einskis getur að leiða. 

2. Einvígi. í neðra árgilinu, sem nýlega var nefnt, gengur á ein- 
um stað klettsnef fram í ána að vestanverðu, svo hún rennur þar í. 
þrengslum. Það er neðarlega í gilinu. Heitir sá staður Einvígi , og er 
sögn manna, að þar hafi þeir Flosi og Ingjaldur skotist á yfir um ána. 
Eins og nú hagar þar til, er þetta samt ekki sem líklegast. Klettanefið 
er lágt og óslétt ofan, svo ekki verður riðið þar fram &, en Ingjaldur fór 
ekki af baki. Og á þessum stað er gilið víðara ofan til en á sumum 
öðrum stöðum. ílugsaniegt kann að vera, að það hafi víkkað síðan; en 
líklegra þykir mér þó hitt, að öroefnið Einvígi hafi fluzt frá uppruna- 



6 


stað sínum að hinu einkennilega klettsnefi; nema það hafi nafn af 
öðrnm atburði. 

En hvað sem um það er. Þetta örnefni, og munnmælin sem því 
fylgja, vöktu mig til umhugsunar um það, hvar líklegast væri að þeir 
Flosi og Ingjaldur hafi hittst við ána. Njála tekur það eigi fram, en helzt 
er af henni að ráða, að brennumenn hafi þegar á Bergþórshvoli tekið það 
ráð að heimsækja Ingjald, og því riðið upp Landeyjar og Hvolhrepp til 
Rangár. Að því sleptu, hve djarft það var, að fara svo fyrir augum allra 
héraðsbúa, þá -má þó telja víst, að þeir hefði farið hina beinustu og greið- 
ustu leið: hjá Velli og Árgilsstöðum 1 ; þá lá leið þeirra ekki að Rangá fyr 
en við Þorgeirsvað, og þar áttu þeir að fara yfir, er þeir ætluðu að Keld- 
um. Það hefði verið meiningarlaust fyrir þá, að gjöra sér krók lengni 
upp með ánni. Ingjaldur hefði þvi átt að mæta þeim við vaðið; eg get 
ekki hugsað mér það annarstaðar. Og hvernig stóð á ferðum hans? Af 
sögunni er helzt að ráða, að hann hafi þá þegar verið orðinn vís þeirra 
tíðinda sem gjörst höfðu um nóttina, vitað að Kári var á lífi og ætlað á 
fund hans. En hvert? Kári reið fyrst að Hofi, og þangað var líklégast 
að Ingjaldur færi til móts við hann. En þá lá leið hans ekki um Þor- 

geirsvað og ekki nærri þeirri leið, sem gera verður ráð fyrir að brennu- 

menn hafi farið, þar eð þeim hlaut að vera um að gjöra, að vera sem 
skjótastir. 

En þó eg geri ráð fyrir þvi, sem mér virðist líklegra, að Ingjaldur 
hafi ekki verið orðinn vís tíðindanna, en farið að einhverjum erindum, öðr- 
um en að hitta Kára. þá get eg samt ekki skilið, eftir því sem vegum 
og landslagi hagar, að þeir hafi hizt annarstaðar við Rangá, — svona af 
tilviljun, — en við Þorgeirsvað, — úr því eg á annað borð geng út frá 
því, að þeir hafi fiirið Hvolhreppsleiðina. Ekkert er á móti því, að brenni- 

menn hafi sjálfir sagt Ingjaldi tíðindin, þó sagan geti þess ekki. Að eins 

sýnist ólíklegt. að þeir hefði látið lenda við það, að kallast á og skjótast 
á yfir ána, ef þeir hefðu hizt þar, sem þeir gátu komist yfir hana. Þá 
hefðu þeir ekki stilt sig um það En þar af leiðir, að þeir hafa ekla hizt 
við vaðið. — En hvar hittust þeir þá? 

Mér sýnist úrlausnin greiðari, ef eg leyfi mér að ganga út frá því, 
að hér hafi ókunnuglejki söguritarans leitt hann til að hugsa sér ferðir 


I) Nafn þessa bæjar hefir Á. M. (afskrift, sem eg hefi séð): »Arn- 

k e 1 s s t a ð i r«, og er það ef til vill réttara: Á r g i 1 s getur raunar verið 
mannsnafn: Það svarar til: Þorgils eins og Ármóður til: Þ o r m ó ð- 
ur. En fágætfc er það. Nafnið Arnkelsstaðir gat á seinni tímum 
breyzt í »Á r g i 1 s s t a ð i r«: verið skoðað sem það væri kent við á r g i 1 i ð, 
sem þar ei\ — þegar sú regla var tynd, að kenna »staði« að eins við 
mannanöfn, eða eitthvað það, er m e n n settu á þann eða þann s t a ð, 



7 


manna öðru vísi farnar en raunar var, — og á það má viðar benda. — 
Eg hugsa mér þá, að alt hafi gengið setn eðlilegast: að fyrsta hugsun 
Fiosa, er hann heyrði að Kári lifði og lið mundi að þeim sækja, hafi ver- 
ið sú, að leita ráðs til undankomu; hafi hann þá þegar hugsað sér að leita 
upp í dalinn í Þríhyrningi, og svo hið bráðasta riðið sem leið lá þangað. 
Á leiðinni var fyrst tími til að minnast á Ingjald, og þá talast það til, 
vegna ákafa þeirra, að þeir skreppi snöggvast út eftir og drepi Ingjald, áð- 
ur en þeir leggi upp á Þríhyrningsháls, áleiðis til dalsins. Svo geri eg 
ráð fyrir, að þeir hafi ætlað beinustu leið frá Holtsvaði til Reynifellsvaðs, 
sem er á Rangá fyrir neðan árgilið neðra, en séð þá Ingjald ríða niður 
með gilinu hinum megin og því snúið þangað, en komist eigi yfir til 
hans, því þar er ófært. Hann hygg eg óvitandi um það er orðið var, en 
snúið til móts við þá að árgilinu og spurt tíðinda, — það má kallast á 
yfir það. Þeir hygg eg hafi sagt sem satt var, — og síðan hafi far- 
ið sem sagan segir. Til forna mundu æfðir menn víða geta skoðið spjóti 
yfir gilið, en þó annarstaðar fremur en við Einvígi sjálft, eins og þar er 
nú. Á þessu sýnast mér engin veruleg ólikindi. 

Guðrún Guðmundsdóttir á Reynifelli, — hin sama sem nefnd er í 
Árb. fornl.fél. 1898, bls. 19. — sagði mér frá munnmælunum um Ein- 
vígi, og hygg eg að þau hafi leitt mig til ljósari og réttari hugmyndar 
um þetta atriði sögunnar, en eg hafði áður. 

3. Þorgeirsvað. Til suðurs og suðausturs frá bænum Keldum ligg- 
ur dálítil sléttu-spilda, sem er lægri en hraunin í kring og því dahnynd- 
uð. Liggur austan að henni hraunbrúnin (heiðarbrúnin) sem Rangá 
kemur fram úr um Einvígis-gilið) en að suðaustan liggur að henni hraun- 
rani sá, sem kallaður er Krappinn. Hann er mjór, en svo langur, að 
hann gengur niður með allri tiorðvesturhlíð Vatnsdalsfjalls, eða Árgilsstaða- 
fjalls, ofan fyrir Árgilsstaði. Er þar skora miili íjallsins og hraunsins, — 
sem jafnan er, — og rennur Fiská eftir þeirri skoru, en fellur í Rangá 
er hraunranann þrýtur. Rangá rennur niður með norðvesturjaðri þessa 
sama hraunrana, og er á öllum þeim vegi örskamt milli ánna; þó sést 
hvorug frá annari, því hraunjaðarinn er hár eftir miðjunni og hólóttur. 
Beitiland er þar gott. Skamt frá neðri enda hraunranans má sjá, að 
Rangá hefir fyrrum runnið þar út í milli hraunhólanna og fram úr hraun- 
inu. Nú rennur hún með hraunjaðrinum niður úr gegn, en sá farvegur 
hennar, sem út i hrauninu liggur, er þur og uppgróinn fyrir löngu. Er 
að ætla, að sú breyting hafi orðið 1294, er annálar segja, að »Rangá féll 
úr farveg sínum». Nokkrum spöl ofar stendur upp úr miðri ánni dálít- 
ill, strýtumyndaður hraunsnagi. Hann er kallaður Þorgeirssteinn , og er 
sagt, að við hann hafi fest lík Þorgeirs Otkelssonar. Er og ekki um 
aðra steina að villast. Enda ber þetta vel heim, því Þorgeirsvað er þar 
stuttum spöl ofar. Þar sem Njála segir (kap. 72) »ok rekr hann ofan á 



vaðiu, þá mun það vera stafvilla: Mun eiga að vera: »ok rekr hann of- 
an fyrir vaðit«. Lík hans hefir flotið (»rekit«) spölkorn ofan frá vaðinu, 
unz steinninn varð fyrir. 

Að Þorgeirsvaði liggja miklir, fornir götutroðningar, bæði norðan að, 
frá Keldum, — sú leið liggur til Hvolshrepps, — og vestan að, frá Reyð- 
arvatni, Kirkjubæ og Stokkalæk; hefir þá verið farið yfir Keldnalœk , sem 
rennur suður með sléttuspildunni að vestan, en seinna hefir hann grafið 
sig, og er þar ófært. Því er Þorgeirsvað lítt tíðkað nú á dögum; en virð- 
ist hafa verið alfaravað áður. Austanmegin vaðsins liggja götutroðningarnir 
samhliða yfir um hraunranann og yfir á veg þann sem enn liggur þar 
með Fiská endilangri, eftir suðausturjaðri hraunranans. Máui þá, ef utan 
að var komið, fara þann veg upp eftir, og svo til Holtsvaðs og Þríhyrn- 
ingshálsa, — og var sú leið Melkólfs, (Nj. kap. 48.). En ef ofan að var 
komið, þá mátti líka fara ofan með Fiská, yfii hana á Skútaforsvaði og 
svo ofan í Hvolhrepp. Hvergi sér yfir til Rangár af þeirri leið, því hraun- 
raninn (Krappinn) ber af, sem fyr er sagt. 

Lítum nú á ferðir Gunnars, er hann vo Þorgeir Otkelsson. Njála 
segir (k. 71.) að Gunnar hafi riðið »ofan í eyjar at sjá verk húskarla 
sinna«. Og með því sagan getur þess á öðrum stað, að Kolskeggur átti 
part í Móeiðarhvoli, þá sýnist eðlilegt, að þeir Gunnar hafi látið húskarla 
vinna heyverk í Móeiðarhvolseyjum, og að það hafi verið ofan í þær 
»eyjar« sem hann reið. Þangað var góður og greiður vegur frá Hlíðar- 
enda og tiltölulega stuttur, ef farið var með Þverá að sunnanverðu, sem 
beint lá við. En í þetta sinn fóru þeir bræður upp eftir fyrir tiorðan 
Vatnsfell, sem bæði var lengra og ógreiðara Þó getur söguritarinn ekki 
um sérstakt tilefni til þess. Þvert á mót er svo að sjá, sem hann hafi 
hugsað sér þetta hina sjálfsögðu leið þeirra. Því ætla og ýmsir greindir 
menn, að þeir Gunnar hafi lagt í vana sinn að fara þessa leið, — af 
hverju sem það hefði komið, Setjum nú að svo hafi verið, þá hefðu þeir 
átt að ríða upp Hvolhrepp, yfir Fiská á Skútaforsvaði og svo upp með 
henni til Holtsvaðs. En þar er sá hængur á, að þó fyrirsát hefði þá ver- 
ið við Rangá, þá hefði hvorugur getað séð aðra. Gunnar hefði þá ekki 
komið að Þorgeirsvaði. Til þess hann kæmi þangað hlaut að standa svo 
á ferð hans, að hann ætlaði þar yfir, og þá líklegast að Keldum. Það 
gat nú verið, að hann ætti þangað erindi, og að Mörður vissi það, þó 
söguritaranum hugkvæmdist ekki að geta þess. Enn er það athugavert, 
að svo er að skilja, sem þeir Gunnar hafi séð fyrirsátið tilsýndar, og 
Gunnar segir: »Hleypa munum vit upp hjá þeim til vaðsins«. Hefðu 
þeir nú komið austan yfir Krappann, þá hefðu þeir átt að koma beint of- 
an að vaðinu, og ekki getað hleypt upp hjá fyrirsátsmönnum til vaðsins. 
Þar á móti ætti þetta vel við, ef þeir bræður hefði komið vestan að vað- 
inu. Þá gátu þeir séð fyrirsátsmenn tilsýndar, og hleypt upp til vaðsins 



9 

upp hjá þeim, ef þeir hefðu setið neðan til við vaðið, sem eigi er 
ólíklegt. 

Mér kemur nú í hng, að skifta um tilgátur, — því hér verður ekki 
hjá tilgátum komist, og er þá að taka hina líklegustu. — Sleppum þeirri 
tilgátunni, að þeir Gunnar haíi komið neðan Hvolhrepp og ætlað að Keld- 
um; eti setjum í staðinn, að þeir haíi fyrst riðið úr eyjunum ut á Rans:- 
árvelli neðan til; átt erindi á einhvern bæ þar, en farið þaðan heimleiðis; 
þá var Þorgeirsvað á leið þeirra, og þá áttu þeir að koma vestan frá að 
því. Um þetta gat Merði eins vel verið kunnugt fyrir fram, eins og þó 
þeir hefðu átt erindi að Keldum. Og um þetta gat söguritaranum eins 
vel láðst eftir að geta. En með þessu móti kæmi frásögnin betur heim. 
Ekki að tala um, hve alt væri eðlilegt og legði sig sjálft, ef það hefði 
verið Odda-eyjar, en ekki Móeiðarhvols-eyjar, sem Gunnars var von írá. 
Þá hefði hér verið hin sjálfsagða leið hans, og þyrfti ekki að skapa hon- 
um neina út úr króka eða aukaerindi. En eg voga samt ekki að koma 
fram með þá tilgátu. Sagan gefur enga átyllu til þess; og það er ekki 
líklegt að Hlíðarendamenn haíi átt neinn hlut í Oddalandi. Loðmundur, 
afi Sæmundar fróða, mun um þær mundir hafa búið í Odda, verið mik- 
ilsháttar maður og átt að líkindum alt Oddaland. Og óvinir Gunnars 
höfðu vinfengi við Oddaverja. Það sýndi sig eftir víg Gunnarsj að Geir 
goði settist þar að. Eg skal láta ósagt, hvað hér kann að vera hið rétta, 
en hefi að eins leitast við að skyra málið. 

Það var Skúli bóndi Guðmundsson á Keldum, sem sýndi mér Þor- 
geirsvað og afstöðu örnefna á því svæði, sem nú var lýst. 

Úr því eg mintist hér að framan á dvöl Geirs goða í Odda, þá verð 
eg að nota tækifærið til að leiðrétta lítilsháttar missögn, sem mér virðist 
vera í Njálu, þar. sem hún segir frá því, er þeir Högni og Skarphéðinn 
hefndu Gunnars. Sagan lætur þá fyrst fara til Odda, þaðan Undir Þríhyrn- 
ing og svo aftur þaðan út til Hofs. En kunnugir sjá, að þetta er ólík- 
legt. Hitt liggur beint við, að þeir hafi fyrst farið Undir Þrihyrning, 
þaðan að Odda og á heimleið frá Odda komið að Hofi. Slík missögn 
er án efa spröttin af ókunnugleik söguritarans, en gerir að öðru leyti 
ekkert til. 


III. Um Markarfljót og Fljótshlíðardrnar 
sér í lagi með tilliti til Njálu 

Svo kann að sýnast í fljótu bragði, að það komi Njálu ekki við, 
hvar vötnin runnu fram um Fljótshlíðarundirlendið á þeim líma, sem þeir 
atburðir gerðust, er hún segir frá, þar eð hún sjálf nefnir það ekki á nafn. 
En, sé betur að gáð, þá finnast þó þau atvik í Njálu, er ekki verða sem 
ljósust, ef maður hugsar sér vötnin alveg eins og þau eru nú. Það er 

2 



IO 


sér í lagi kvísl sú, eða áll, sem rennur dr Markarfljóti vestur í Þverá, 
sem efamál sýnist að þá hafi runnið þar. Hún hefði að líkindum stöðv- 
að ferð Otkels, er hann reið upp á Gunnar, — því þá hefði hún orðið 
fyrir honum. Og á fleira mætti Þenda. Hefir því þótt ástæða til að 
rannsaka þetta mál. Að vísu gat ekki verið von um, að ná óyggjandi 
vissu. En með því að skoða vegsummerki, safna sögnum fróðra manna 
og athuga það, er af ritum má ráða, gat þó verið von um sennilega nið- 

urstöðu. Þetta hefi eg leitast við að gjöra, og gef nú þær skýringar um 

málið, sem hér fara á eftir. 

Enginn hægðarleikur er að rita skipulega um þetta efni, þar sem 
svo margs verður að geta, er hvað grípur inn í annað. Þó verður nú 
fyrst að lýsa nokkuð landslagi. 

'blfótshlíð liggur frá austri til vesturs sunnan i fjallrana þeim, sem 
Þrihyrningur og Vatnsdalsfjall standa norðvestan á. Er hlíðin brött innan 
til, út fyrir Hlíðarenda; þaðan frá er hún meira afhallandi og meira sund- 
urskorin; er fjallraninn þar lægri og ójafnari. Að innan er hann áfastut 
Tindafjöllum; er hann þar hálendari og jafnari yfir að lita en þó aliur 
með mishæðum og daladrögum. Kemur þar upp fjöldi af smá-ám og 
lækjum. Hann er í stuttu máli grösugt heiðarland og eru þar góðir sum- 

arhagar. Bygð nær nú á dögum eigi lengra inn eftir hliðinni en þangað 

sem ranann þrýtur og Tindafjöll taka við. En hlíðin heldur samt áfrám 
sunnan í þeim. Þar gengur Þórólfsfell fram úr henni. Þar var bygð áð- 
ur, og lengra inn; hún náði inn á Einhyrningsmörk, gagnvart Þórsmörk. 
Þar í milli kemur Markarfljót fram úr gljúfrum. Ausfan megin þess er 
síðan norðvesturbrún Eyjafjalla, alt út að Seljalandsmúla. Verður þar 
dalur rniili þeirra og Fljótshlíðarfjalianna. Láglendið í honum er flatt og 
mestalt auri þakið, því fljótið ber fram mikið af grótmöl árlega, fyilir það 
farvegi sína, hvern eftir annan, svo ávalt myndast nýir og nýir farvegir 
fyrir kvíslar þess; breytast þær því sífeldlega, og mikið svæði í kringligg- 
ur undir nýjum og nýjum aurbreiðum, sem aldrei fá frið til að gróa upp. 
Þó liggur fljótið aðallega Eyjafjalla megin, því láglendið að innanverðu er 
jafnan hærra Hlíðar megin. Valda því árnar: Gilsá, Þórólfsá og Marðará, 
er bera fram feiknarmikinn árburð. Bleiksá má líka telja. Óefað er það 
með fram árburði hennar að þakka, að fljótið hefir eigi algjörlega kastað 
sér vestur að Hlíðinni og út með henni. Ekki hefir hann samt verið 
nógu mikill til að varna þvi, að kvísl, eða áll, úr fljótinu brytist þangað 
og vestur í Þverá. Etigir bæir eru á láglendinu í dalnum (Fljótshlíðar- 
dalnum); en þá er út eftir honum dregur og hann víkkar, er það víða 
grösugt og haglendi gott. Mestalt tilheyrir það jörðum í Fljótshlíð. Það 
er nú kallað einu nafni Aurarnir. Austan til á Aurunum stendur upp úr 
þeim einstakur ás, brattur öllum megin og hár að tiltölu en þó grasivax- 
inn. Hann heitir Dítnon. í suðurhorni ássins er mórautt móberg og 



II 


hefir þar áður verið skriða, sem nii er gróin. Það segja menn sé Rauða- 
skriða sem Njála nefnir, og kemur það vel heim. Fyrir norðan og vest- 
an Dímon er langur grashólmi, sem þó skiftist í tvent við dálitla rás: 
heitir nyrðri hlutinn Hallshólmi, en syðri hlutinn Gunnarshólmi. Þar er 
sagt að Gunnar hafi snúið aftur, og er það líklegt eftir afstöðu. En eins 
og Gunnarshólmi er nú, er mestur hluti hans nýgræða frá seinni tímum 
en að eins tiltölulega lítill partur með fornum jarðvegi. — Hugsi maður 
sér línu dregna þvert yfir frá Seljalandsmúla að Kotmúla (Kornmúla?) fyrir 
innan Breiðabólstað, þá má þar telja Fljótshlíðardalinn þrotinn. En undir- 
lendið heldur áfram til sjávar og breikkar bæði austur og vestur. Verður 
þar víðlendi allmikið, grösugt og bygt hérað og hefst bygðin nokkru fyr- 
ir neðan (utan) línu þá, sem nú var nefnd. Eru þar nú 2 hreppar: Aust- 
ur- og Vestur-Landeyjar. Aður var það þó einn hreppur, og hét í forn- 
öld Eyjasveit. Eru þar ýmsir beztu bæirnir kendir við ey, svo sem Hall- 
geirsev, Hildisey, Akufey , Ey o. fl., og má vera að sveitin hafi haft nafn af 
þeim, — hvernig sem á þeim nöfnum stendur. En Landeyjar (0: hinar 
landföstu eyjar?) halda menn að hafi fengið þetta nafn af því, að þær 
liggja milli Markarfljóts og kvísla sem úr því falla. 

Þess er nfl getið hér að framan, að kvísl, eða áll, úr fljótinu hafi 
brotist vestur með Fljótshlíðinni og vestur í Þverá, sem rennur síðan 
vestur með öllum norðurjaðri Vestur-Landeýjanna og takmarkar þær þeim 
megin. Litlu sunnar rennur annar áll úr fljótinu fram miðja Aura, fram 
tnilli Vestur- og Austur-Landeyja og tii sjávar hjá Bergþórshvoli. All þessi 
heitir Affallið. En fyrir austan Austur-Landeyjar rennur fljótið sjálft, eða 
sú kvísl þess, sem kallast Alarnir. Þeir koma úr fljótinu fyrir neðan 
Dímon, beygja fyfst norður á við að Gunnarshólma og renna svo í löng- 
um sveig niður með honum og Austur-Landeyjunum til sjávar. Austan 
megin Alanna eru grösugar eyjar, á þeim standa Hólmabæirnir. Fyrir 
austan þær eyjar er fljótið sjálft, en milli eyjanna rennur áll úr því vest- 
ur í Alana; hann heitir Fauski, og mun hann síðar nefndur. Alarnir 
renna um allmikla aurbreiðu, einkum að ofariverðu; en lítil er hún þó hjá 
því feiknaflæmi af aur og sandi, sem fljótið sjálft hefir til að flóa yfir í 
vatnavöxtum og til að dreifa kvíslum sínum yfir þess í milli. Og þetta 
.flæmi nægir því þó ekki. Það gengur æ meir yfir að Eyjafjalla-undir- 
lendinu og vofir yfir því með eyðileggingu. Þess utan legst það ýmist í 
Alana, Affallið eða Þverárkvíslina. 

Eftir er að minnast á Fljótshlíðarárnar. En oflangt yrði að telja upp 
aílar þær smá-ár og læki, sem þar renna ofan. Þarf heldur ekki að nefna 
nema þrjár: Bleiksá, Merkiá og Þverá (sem áður er nefnd). I þær renna 
allar aðrar ár og lækir þar úr Hlíðinni, nema Gilsá, Þóröljsá og Marðará, 
sem renna í fljótið fyrir innan bygð. Bleiksá kemur fram úr djúpu og 
þröngu gljúfri milli Barkarstaða og Eyvindarmúla, og skilur lönd þeirra 



12 


jarfa. Merkiá skilur lönd Eyvindarmúla og Hlíðarenda; hún fellur ofan a 
láglendið um fors, einkar einkennilegan. Vatnið hefir gjört sér hol niður 
í gegnum bergið, en það er heilt fyrir framan. Fellur forsinn beint nið- 
ur þar innanundir og sér í hann á þrem stöðum gegnum göt á berginu; 
svo kemur áin fram úr fjórða gatinu, sem er neðst. Nú rennur bæði 
Bleiksá og Merkiá í Fljótskvíslina ásamt öllum öðrum ám og lækjum þar 
nær, og flytur hún það vatn til Þverár. Þverá hefir upptök lengst uppi 
á heiðinni (fjallrananum) skamt frá klettaborg þeirri er heitir »Litli Þrí- 
hyrningur« og er eigi allskamt austur frá fjallinu (Stóra-) Þríhyrningi. 
Hún skilur. Hlíðarendaland frá næstu jörðum fyrir vestan og fellur beint í 
suður ofan Hlíðina, en er niður á láglendi kemur, snarbeygir hún til vest- 
urs og heldur þeirri stefnu síðan. Allar ár og lækir sem utar koma ofan 
úr Hlíðinni, svo sem Grjótá , Kvoslækjará og Flókastaðaá , renna í Þverá 
og hefir svo ávalt verið. Verður hún að miklu vatnsfalli, og þó einkum 
þá er fljótskvíslin er vatnsmikil; en það er mismunandi. — Nú er það 
orðið altítt, að láta fljótskvíslina halda Þverár- nafni inn að fljóti, en kalla 
hina eiginlegu Þverá: »IJtlu-Þverá« til aðgreiningar. Sunnanfram með 
Þverá, framundan mestöllum ytri hluta Fljótshlíðar, er flatur malar-rimi, 
eigi breiður eftir lengd, en hærri en landið til hliðar við hann. Hann 
heitir Teigssandur , því talsverður hluti hans að innanverðu liggur í landi 
jarðarinnar Teigs í Fljótshlíð. Þverárkvíslin (fljótskvíslin) hefir brotið tals- 
vert af honum að innanverðu. Er nú lægð við innri enda hans og lækj- 
ardrag í henni. Þar er nýgræða. Að utanverðu smá-lækkar sandurinn, 
og framundan Breiðabólstað, eða litlu austar, er hann þrotinn. Austan- 
fram með honum er farvegur með litlu vatni í; hann er kallaður Fljóts- 
vegur . Skamt sunnar er AuraseT. Það var bygt eftir »Skaftáreldinn«. 
Maður, er Páll hét, hraktist austan, og fekk leyfi síra Stefáns á Breiðaból- 
stað til að búa þar. 1 Aurasel stendur á efsta horni hins forna jarðvegar 
á Vestur-Landeyja-aurunum. A Austur-Landeyja-aurunum er það Vörsa- 
bæjarvöllur sem myndar efsta horn hins forna jarðvegar. Alt svæðið þar 
á milli, framan 'frá Hofðanum — sem er nál. móts við forna Vörsabæ — 
og upp í móts við Dímon, er nýgræða, og þó ekki allung. Affallið 
rennur fram í gegnum hana; en frá Gunnarshólma er hún skilin af kvisl 
úr Markarfljóti, sem þar rennur fram og stefnir á Vörsabæjarvöll, en beyg- 
ir siðan austur á við og fellur í Jlana. Kvísl þessi er kölluð Prófastsáll, 
því Þorleifur prófastur Arason druknaði þar, 12. febr. 1727. 

Loks verður að geta um rásir þær í Landeyjunum sem kallaðar eru 


1) Páll var faðir Ögmundar eldra í Auraseli, föður Ögmundar yngra þar, 
sem haldinn var »kunnáttumaður«, Son hans er Páll bóndi í Ey, greindur 
maður og fróður, 



15 

fljót. í Austur-Landeyjum heita: Krossfljót og Hallgeirseyjarfljót, í Vestur- 
Landeyjum: Fíflholtsfljót ug Hemlufljót. Þau eru öll, nema Hemlufljót , 
hyldjúpir graflækir með leirvatni, er sígur úr mýrunum. Upptök þeirra 
eru mýra-keldudrög, og eigi er hægt að sjá, að þau standi í neinu sam- 
bandi við Markarfljót, eða hafi nokkurn tíma gjört það. Skamt frá útfalli 
Krossfljóts er bærir.n «Gularás». Það bæjarnafn er óskiljanlegt, því þar 
er enginn ás. Ln Einar bóndi Árnason í Miðey sagði mér þá tiigátu 
sína: að Krossfljót hefði fyrrum héitið Gulá, og bærinn verið kendur við 
ós hennar og’héti því réttu nafni Gulárós , Þetta er sennileg skýring, og 
gæti hún bent til þess, að oll »fljótin« hafi fyrrum átt ónnur nöýn , en 
seinna verið kölluð »fljót« , af því menn hafi farið að ímynda sér, að þau 
væri raunar gamlir farvegir eftir kvíslar úr Markarfljóti. — Hemlufljót er 
ólíkt hinum að þvi, að það er grunt, í því rennur tært vatn og botninn 
er malarsandur. Er auðséð að þar hefir runnið fjallavatn á sínum tíma. 
Það hefir upptök, að því er nú verður séð, í svo nefndum Bótum fyrir 
ofan Ey og Hemlu. En þar litlu ofar eru uppblástrar, sem hafa breytt 
-andslaginu meira eða minna. 

Þetta sem nú hefir verið sagt um landslagið, á eingongu við það 
eins og það er nú. En breytingar hafa miklar orðið á þessu svæði, eink- 
um innan tih og mest af Markarfljóts völdum. 

Vegsummerkin sem sjá má eftir breytingarnar, eru að einu leyti jar- 
vegir eftir burtleiddar ár og læki y og i annan stað landbrota menjar, er jök- 
ulvötnin hafa brotið hinn forna jarðveg, en vindurinn sunistaðar tekið við 
þar, sem þau hættu. 

Farvegir eru sýndir á Aurunum eftir Bleiksá og Merkiá þar sem 
þær hafa runnið, áður en fljótskvíslin tók þær og leiddi þær til Þverár. 

Bleiksárfarvegar hefi eg getið í Árb fornl.fél. 1900, bls. 3, en héfi 
nú kynt mér hann betur. Hann kemur þegar í ljós uppi undir aurbreiðu 
fljótskvíslarinnar, beint þar framundan sem kvíslin nú tekur Bleiksá. Svo 
má fylgja farvegintun ofaneftir nýgræðunni, ofan um túnið í Auraseli og 
svo sömu stefnu út eftir, þar til komið er móts við Kanastaði. Vatn 
rennur oft í farveginum: en á móts við Kanastaði rennur það úr honum 
út í Afíallið um vítt sandskarð, sem þó fyrir 20 árum, er eg sá það fyrst, 
var að eins dálítill skurður. Þar höfðu Berjanesmenn snemma á 19. öld 
grafið skurð úr Bleiksárfarvegi í Affailið. til að veita vatni frá engjum sín- 
um. En skurðurinn var gjör í sandjörð og varð aó landbroti. Páll í Ey 
kvað gamlan mann uppi, er myndi þetta. Á því svæði er landið enn að 
blása upp, svo að sandur og röf hafa hulið farveginn þar á litlu bili. 
Brátt kemur hann þó í ljós aftur í sömu stefnu og liggur siðan út eftir 
Berjaness- og Fiflholtslöndum, unz Affallið kemur saman við hann nokkr- 
um spöl fyrir ofan Bergþórshvol. Þaðan af hefir það tekið hann burt. 
— Nafninu: Bleiksá heldur hann als.taðar þar, er til hans sér. 



*4 


Merkiárýarvegur heldur raunar ekki nafni Merkiár. En munnmæli 
segja, að hún hafi fyrum rnnnið í Þverá út hjá Lambey. Og það, ber 
heim, að hinn svo nefndi fljótsvegur, sem áður er nefndur, hefst þarfram- 
undan, sem kvíslin tekur Merkiá, og liggur þar, sem Merkiá mundi liggja, 
ef kvíslin tæki hana ekki; hann liggur suðvestan fram með Teigssandi 
endilöngum og þrýtur nálægt vesturenda hans. En þar eru nú blástrar, 
svo eigi er von að það sjáist þó þessi farvegur hafi áður náð lengra vest- 
ur eftir, þar er landslagið er svo breytt. Og nú stendur líka svo á, að 
ef vatn, sem rynni eftir »fljótsveginum«, héldi áfram í sömu átt út yfir 
blástrana, þá mundi það einmitt lenda í Hemlufljótinu við upptök þess. 
Það eru því engin ólíkindi, að Hemlufljótið sé einmitt forn farvegur eftir 
Merkiá, en að hún hafi síðar stíflast af sandfoki, og þá tekið sér farveg 
út í Þverá hjá Lambey; hafi hún svo haldið þeim farvegi þangað til fljóts- 
kvíslin kom og tók hana. 

Veitulakjarfarvegurinn í Vorsabæjarvelli er ekki hvað sízt merkilegur. 
En eg hefi ritað um hann í Árb. fornl.fél. 1900, bls. 3, og hefi engu þar 
við að bæta. Því læt eg nú nægja að vísa til þess. 

Landbrot hafa kvislar Markarfljóts gjört mikil á ýmsum tímum, og 
ber láglendið að ofanverðu menjar þess, með hinum miklu og víðlendu 
aurabreiðum, sem þar liggja. Út frá kvíslum þeim er nú renna, eru aura- 
breiðurnar gróðurlausar; en víða eru þær grónar upp aftur, og það fyrir 
svo löngu, að nýrri farvegir, sem liggja gegnum þær, eru sumstaðar einn- 
ig grónir upp aftur. Það er auðséð, að alt svæðið austan frá Gunnars- 
hólma og Vörsabæjarvelli vestur að Árkvarnartúni og Teigssandi, og fram 
að Auraseli og Höfðanum hefir á sínum tíma verið eitt mikið landbrot, 
Vatnið, sem olli þessu landbroti, hefir svo horfið frá aftur, er það hafði 
borið svo mikla möl undir sig þar, er það rann úr Markarfljóti, að fljótið 
sjálft lá lægra. Þá hefir öll þessi mikla aurabreiða gróið upp. Getur 
varla hjá því farið, að langt tímabil hafi liðið svo, að enginn áll úr Mark- 
arfljóti hafi ónáðað Aurana, — nema Prófastsállinn: hann hefir á sinum 
tíma kastað sér vestur á nýgræðuna og brotið sér þar farveg í bugðum 
og hlykkjum, en loks hringað sig austur fyrir Vallarhornið og austur í 
Álana. Sá farvegur er nú líka uppgróinn. Jarðvegurinn á þessari miklu 
nýgræða er orðinn svo þykkur og næstum ellilegur, að maður gæti trúað, 
að hann væri eldri en bygðin i landinu, ef Veitulœkjarýarvegurinn í Vorsa- 
bæjarvelli bæri ekki þegjandi vottinn á móti þvi. Vegsummerkin, sem 
sýna það, að haiin hefir verið notaður til áveitu, þau sýna um leið, að 
vatn hefir runnið í honum lengur eða skemur eftir að bygð var komin. 
Hann hefir þá komið lengra innan að og runnið ofan á jarðvegi, sem eigi 
var lægri en Völlurinn. En þá er sá jarðvegur, fyrir innan Völlinn, var 
brotinn burtu, þá komst vatnið eigi lengurfram í farveg sinn á Vellinum, 
því Völlurinn var þá hærri en aurarnir fyrir innan; og svo er enn, að 



x 5 


Völlurinn er hærri en nýgræðan fyrir innan. — Meðan landið var að 
brotna, heíir fljótsvatnið, sem því olli^ haft framrás, sumpart um Merkiá 
og Bleiksá, sumpart um Prófastsálinn, en sumpart hefir það að likindum 
brotið sér farveg þar,- sem Affallið rennur nú, og gjört byrjun til þess 
farvegar. Hann hefir samt þornað aftur þegar vatnagangurinn hætti. Þá 
hafa líka Bleiksá og Merkiá hætt aftur að vera jökulár, en runnið í far 
vegum sínum eins og þær gerðu upprunalega. Eftir nokkurt tímabil kenr 
ur svo nýr áll úr fljótinu fyrir nórðan Prófastsálinn, brýzt fram gengum. 
nýgræðuna og legst í rás þá, sem ætla má að áður hafi verið mynduð, 
eins og nýlega var sagt. Þessi áll hefir runnið síðan og er nefndur Af- 
fallið. Enn síðar hefir nýr áll, eða kvisl, brotist vestur úr fljótinu fyrir 
norðan nýgræðuna. Hún hefir borið aur í Bleiksá og Merkjá ög stíflað 
þær, en brotist vestur gegnum Teigssand þar, sem nú er lækjardragió við 
innri enda hans. Síðan hefir kvisl þessi stöðugt runnið vestur í Þverá, 
en fært sig æ meira norður á við með því að brjóta þar landið, en bera 
aur undir sig að sunnanverðu. Þó hefir það tekið tíma, að brjótast gegn- 
um Teigssand, og á meðan hefir hún legið í Merkiá. Því heitir farveg- 
ur hennar »fljótsvegur«. 

Þar sem landbrot af vatna völdum hættu milliAurasels og »Höfð- 
ans», hefir vindurinn tekið við. Hefir þar blásið upp víðlent beitiland, 
sem sumt tilheyrði Breiðabólstað, en sumt Berjanesi, Ey og Hemlu. 
Berjanes hefir orðið að færa undan sandfokinu. Var það áður ofar og 
austar en nú, og eru þar nú rof og meiar. Heldur sandfokið enn áfram, 
en er þó nú í rénun. Hinir fornu árfarvegir eru óglöggir og slitnir á 
því svæði, sem uppblásturinn hefir gengið yfir; hjá því gat ekki farið. 
Fyrir austan Affallið er og uppbiástur, sem að nokkru leyti er, samhliða 
hinum. Hefi eg getið hans í Árb. fornl.fél. 1900. Sá uppblástur hefir 
eyðilagt Hallvarðarskóg fýrir Voðmúlastaðakirkju, jörðina Vörsabæ 1 og hjá- 
leiguna Höskuldsgerði, en hefir stöðvast við bæjarlæk Vörsabæjar, sem að 
vísu hefir sand kafist, en heldur þó sandinum deigum, svo hann fýkur 
eigi lengra. Má sjá, að lækurinn hetir verið allstór. Hann hefir runnið 
í Bleiksá og milli þeirra orðið nes (Hvítanes? sjá Arb. 1900). Nú er 
þessi uppblástursgeiri örfoka að mestu, og bærinn Vörsabær er bygður 
aftur langt innar á norðvesturbrún sandgeirans. Affalls-aurarnir samtengja 
bæði uppblástrar svæðin á all-löngum spöl norður og norðvestur frá forna- 
Vörsabæ. Hefir einna mest blásið upp á síðari hluta 19. aldar. En þó 
vita menn ekki hvenær það hefir byrjað, og án efa er langur tími síðan. 


1) í Árb. 1900 hefi eg ritað »Ossabæ«, eftir Kaupmannahafnar-N.jálu og 
vanalegum framburði. En réttara mun vera að rita Vörsabæ, sem her 
er gjört. 



16 

Sagnir ýróðra manna, sem nú eru gamlir og hafa veitt eftirtekt sögn- 
um feðra sinna, eða annara, er lengra mundu fram, hafa talsvert hjálpað 
til að gjöra þetta mál ljósara fyrir mér. Það er almenn og alkunn sögn, 
að lengi fram eftir öldum hafi engin kvísl úr Markarftjóti runnið vestur í 
Þverá, og Bleiksá hafi runnið í farvegi þeim, sem enn ber nafn hennar. 
Þetta kallar nú Kaalund »Hypothese«, en hann hefði heldur átt að kalla 
það »Tradition«. Við þessa sögn höfðu ýmsir einu og öðru að bæta, en 
íróðastur reyndist mér Guðmundur bóndi Guðmundsson í Ttigi, Tómas- 
sonar bónda þar, og hafa þeir fegðar búið þar hver fram af öðrum og 
verið fróðleiksmenn. Legg eg hans frásögn til grundvallar í því, sem nú 
skal segja, en nota með fram upplýsingar, er aðrir gáfu. Þessari sögn 
ber heim við vegsummerki hvað Bleiksá snertir, og eins ] eirri sögn að 
Merkiá hafi runnið í »fljótsveginum« sunnan fram með Teigssandi og 
komið í Þverá nálægt Lambey. Þverá rann þá fast út með Teigssandi, 
norðanmegin hans, sunnanmegin við Torfastaðafit, sem nú cr fyrir sunn- 
an hana. Þar á móti rann hún norðanmegin' við Lambey og Hemlubót, 
sem auðséð er, og var Hemlubót þá áföst Hemlulandi, en sunnanmegin 
Lambeyjar rann svo lítil kvísl, að hestar gátu stigið yfir hana, var hún 
því kölluð Hestalækur; en seinna var hún kölluð Hvítilækur , er hún hafði 
fengið jökullit. Þetta bendir til þess, að Merkiá hafi runnið í »lækinn«, 
og að fljótskvislin hafi runnið fram úr henni um hríð, áður en hún hafði 
að fullu brotist gegnum Teigssand vestur í Þverá. Nú liggur Þverá öll 
eða því nær fyrir sunnan Lambey, og Hemlubót hefir hún skorið frá 
Hemlulandi og rennur einnig fyrir sunnan hana. Þá var sléttlendi niikið 
niður frá túninu á Hlíðarenda, sem náði austur og ofan að Merkiá. Var 
það engi gott, einkum austan til. Þar var það kallað Feitan , (»Hliðar- 
endaveita«), því veitt var á hana vatni úr Merkiá, Maríulæk og fleiri lækj- 
um. Féllu af henni fimm hundruð hesta, án efa tólfræð, á fyrri áram 
Vigfúsar sýslumanns Thorarensens, en á síðustu árum hans að eins þrjú 
hundruð; því þar er kvíslin farin að brjóta neðan af henni. Til þess lít- 
ur Bjarni Torarensen er hann kveður: 

»Bágt er að heýra 

ef brytur meira 

bannsett á 

og gjörir eyri gras þar lá«. 

Vigfús sýslumaður reyndi aftur og aftur til að grafa aurana, þar sem 
kvislin tók sig úr fljótinu, til að veita henni i það aftur. Varð jafnan 
hlífð að því um hríð, en aldrei lengi. Lagði nann skylduvinnu á menn 
til þess, og varð það óvinsælt. Hætti hann loks þeim tilraunum. (Þetta 
heyrði eg ungur af gamalli konu, sem um þessar mundir var ung á 
Tjörnum á Hólmabæjum). -— Vesturhluti sléttlendisins var kallur Remba. 
Var Teigssandur að innanverðu áfastur við hana. Vesturendi Rembu, sem 



17 


kallaður var Rembutaglið, stóð fyrir Þverá, er hún kom ofan úr hliðinni. 
Hún snarbeygði því við vestur með honum að norðan, og braut stundum 
af honum í leysingum, rann svo ofan og út með Rembu og Teigssandi, 
sem þar láiboga, og íylgdi hún honum, en þar var Gambra hinum meg- 
in hennar, er brátt mun getið. Nú kom fljótskvísiin og brauzt gegnum 
Teigssand þar, sem nú er lækjardragið. Síðan færði hún sig nær og nær 
hlíðinni og braut Veituna og Rembu. Loks skiftist hún í 2 kvíslar og 
brauzt hin efri gegnum Rembu vestur í Þverá. En efri endinn á Teigs- 
sandi stóð eftir sem hólmi. Svo var þá er Guðmundur Tómasaon í Teigi, 
faðir Guðmundar sem enn lifir, mundi fyrst eftir. Hólminn brotnaði 
nú smámsaman og hvarf loks með öllu. Þar kom, að Veitan hvarf einn- 
ig og af Rembu var að eins efsti jaðarinn eftir. Þá braut Þverá taglið af 
og fór beint ofan í kvíslina. Er Rembutagl síðan frálaust eins og hólmi, 
en heldur þó nafninu. Eins og nýlega var sagt, rann Þverá i bogadreg- 
inni stefnu út með Teigssandi, eti Gambra var hinum megin hennar: hlíð- 
armegin. Það var flatt láglendi, og stóð þar hjáleiga frá Heylæk er hét 
Gambra eða Gambranes, — því láglendi þetta var nesmyndað; var að of- 
anverðu fráskorið af læk þeim, sem kallaður var Rásin. Hann varð úr 
mýradrögum undir hJíðinni og rann út með henni þar til hann kom í 
Þverá nálægt Miðkoti. Guðmundur Tómasson mundi það, að býli var í 
Gömbru. En Þverá, (með fljótskvíslinni), braut Gömbruland sunnan og 
austan, komst loks yfir i Rásina gróf hana og reif bakka hennar, svo 
Gömbruland varð hólmi. Það var á árunum 1780—1800. Hann mink- 
aði meir og meir, býlið eyddist og nú er mjög lítið eftir af hólmanum. 
Landið er x nú auri hulið og kvíslast Þverá yfir það. 

Svo sagði Vigfús Sigurðsson á Fiókastöðum, er bjó þar lengi og er 
nú 80 ára, að þá er hann ólst upp í Háamúla, var þar fyrst jafnslétta 
fram á Aura, og dreifðist bæjariækurinn yfir hana; en svo kom vatnavöxt- 
ur, er braut ftaman af sléttunni og varð þar bakki. Þar eftir tók lækur- 
inn að grafa skorn í bakkann, hún lengdist og varð að jarðfalli, svo djúpt 
er að læknum síðan, fyrir neðan brekkurnar. 

Þá er Veitan var að brotna, urðu þar bakkar háir en hyldýpi undir; 
stundum lagðist vatnið þó frá um hríð. Þá fundust þar dýpst undir 
bökkunum, viðarstoýnar miklir, er allir voru ófúnir og fastir á rótum, en 
lágu nær flatir til vesturs. Og þá er Þverá gróf Rásina, fundust þar 
samskonar viðarstofnar, bæði langir og digrir. Var einn þeirra hafður 
fyrir bita í smiðjuna í Teigi, en seinna var honum flett og hann hafður 
fyrir rafta. Er annar þeirra þar enn, eða örmull af honum. Svo sagði 
Guðmuudur bóndi, að sér hefði virst viðurinn í þeim frábrugðinn vana- 
legum birkivið, íullyrti það þó ekki. Sum trén reif vatnið upp og bar 
fram með sér. Guðmundur fann eitt sinn drumb á aurunum við Þverá; 
sá var feðmingur á digurð. Víðar hafa slík tré fundist. Benidíkt Dið- 

3 



riksson, sém Íengi var ráðsmaður hjá síra Skúla Gíslas^mi á BreiðabóÍstað, 

— en er nú í Vestri Garðsauka, — greindur og merkur maður, — hafði 
löngum fjárgeymslu á Aurunum og fór oft þar um, sem nýlega var upp- 
blásið, — en jarðvegurinn, sem af var blásinn, hafði verið mjög þykkur, 

— sagðist oft hafa fundið þar í sandinum ófúna trjástofna, langa og digra. 
Varð hann að grafa frá sumum til að ná þeim upp. Eitt tré fann hann, 
sem hafði rætur á öðrum enda en greinar á öðrum, sem hann hjó af óg 
lét verða eftir í sandinum, svo reisti hann tréð upp og festi það þannig, 
að greina-endinn var niður en rótarendinn upp. Á honum var krókur 
svo sem alin frá rótinni. Svo reið Benidikt undir krókinn og rétti svipu- 
skaftið svo hátt sem hann mátti, en náði þó ekki króknum. Þetta gjörði 
hann að gamni; en af því má marka lengd trésins. Þó var það ekki 
meira en rúml. V 4 al. í þvermál. Fleiri menn fundu þar tré, og sagði Beni- 
dikt að sér hefði verið sagt frá einu, sem þrír menn urðu að velta: »Það 
var digurt eins og kaggi«. Kvaðst hann ætla, að það mundi lítt ýkt, því 
digra drumba hafði hann sjálfur fundið. — Um trúverðugleik Benidikts 
efast eg ekki, því eg þekki hann vel. — Þykt jarðvegarins, sem blés af á 
þessum slóðum, má marka af því, er Páll í Ey sagði mér. Þá er hann 
mundi fyrst, kringum 1860, voru svo háir melar fyrir ofan Ey, að bær- 
inn á Breiðabólstað sást ekki upp yfir þá heldur að eins Háakot, sem er 
efst á túninu. Nú eru þeir meiar blásnir burt, og sér nú vel bæinn 
Breiðabólsstað frá Ey. 

Enn sagði Vigfús bóndi Bergsteinsson á Brúnum mér frá því, að þá 
er lítið vatn er í Fauska, má sjá á endana á uppstandandi trjástófnum 
undir bökkurn hans, og er 3 álna þykt malarlag ofan á; en í vatnavöxt- 
um grefst undan bökkunum, losna þá stofnar þessir og rekur suma á land 
þar framar. Kvaðst hann t. d. hafa fundið einn 3 al langan og V 4 a l* 
digran, borið hann heim og Íagt hann yfir sund milli garða tveggja eða 
veggja, þar er hann að eins náði yfir, sezt svo sjálfur á hann miðjan r til 
að reyna hvað hann þoldi, og hefði hann svignað lítið eitt, — því ófúnir 
væri stofnar þessir allir og börkurinn á. Sama sögðu þeir Guðmudur og 
Benidikt: að börkurinn hefði verið á stofnunum, þeim er þeir sáu, Það 
mun vera langt sfðan að slíkir stofnar tóku að finnast við Fauska , því 
líklegt er hann hafi nafn sitt af þeim. — Vigfús á Brúnum er vitur mað- 
ur og í miklu áliti. Enda vissu fleiri um þetta, þeir er eg talaði við. 

Rit gefa ekki iniklar upplýsingar um þetta mál. Þó má óbeinlínis 
ráða það af jarðabók Á. M., að 1711, er hún var rituð hafi fljótskvíslin 
enn ekki verið komin, eða að minsta kosti ekki farin að spilla jörðunum 
svo, að talandi þætti um. Og má þó sjá, að fæstir hafa gleymt að skýra 
frá skemdum á jörðum þeirra. A Hlíðarenda er t. d. talað um skriðu- 
rennil á engjarnar. Það hafa verið smáskriður ofan úr hlíðinni, sem voru 
víst lítilvirði móti þeim skaða sem vötnin gerðu. Má því nærri geta, að 



*9 


honum hefði ekki verið slept, ef hann hefði þá verið byrjaður. Þar seg- 
ir um Réttarhús, hjáleigu frá Hlíðarenda: »Á túnið ber leir, sand og grjót 
í landsynningum og vatnavöxtum«. Um þá hjáleigu veit nú enginn. En 
af þessum orðum er helzt að ráða, að hún hafi staðið fyrir neðan engjarn- 
ar, líklega við Merkiá, því þar mundi hættast við skemdum »í landsynn- 
ingum og vatnavöxtum«. Þeim skemdum gat Merkiá eín valdið, meira 
þurfti ekki. Þar er talið Gambranes með 50 al. landskuld, sem þó hafði 
verið lækkuð úr 60 al. fyrir fám árum, og er ekki getið um örsök til 
þess. Þar eru þá 4 kýr, 1 naut 2 v., 1 kvíga, 1 naut ungt, 22 ær, 7 

gimbrar 1. v., 1 sauður gamall, 2 3. v., 3 2, v., 7 1 v., 2 hestar, 3 

hryssur, 1 ungt hross. Fóðrar á heyjum ^ra kúa þunga. Þessi áhöfn á 
jafnlitlu býli og Gambra heíir verið, bendir til þess, að landið hafi þá 
haldið sér óskemt, enda er ekki annars getið. 

Gláma er nefnd hjáleiga frá Kirkjulæk. Hún stóð í oddanum þar 
er Þverá og Kvoslækjará koma saman. Um hana segir svo: »Af túni 
og engjum brjóta á báðar síður Þverá og Kotslækjará; liggur jafnvel und- 
ir eyðileggingu«. Hér sést ekki að Þverá sé skaðlegri en Kotslækjará 
(eða Kvoslækjará); mundi hún þó óliku aðgjörða meiri, hefði hún verið 
eins og nú. Glámuland er nú horfið að kalla má. 

Allar helztu jarðir í Innhlíðinni eiga land fram á Aurum, sem án 
efa hefir í fyrstu verið samvaxið graslendi upp að túnunum. Eg get því 
ekki hugsað mér kvíslina komna, án þess ástæða þætti til að tala um 

skemdir af henni. Samt vil eg ekki fullyrða þetta; því við jarðirnar sem 

að Affallinu liggja, er heldur ekki talað um skemdir af pess völdum, held- 
ur af sandfoki. Þó var Affallið þá komið, því kvartað er undan, að á 
Bergþórshvoli spilli það reka. Af þessu verður að draga þá ályktun, að 
1711 hafi Affallið verið komið fyrir löngu, en ekki valdið nýjum skemd- 
um þá nýlega, og því ekki þótt ástæða til að minnast á það, nema á 
þessum eina stað. Skemdir af Affallinu hafa heldur aldrei komizt í sam- 
jöfnuð við þær skemdir, sem Þverá (með fljótskvísiinni) hefir stöðugt vald- 
ið. Og það er enda næstum sjálfsagt, að Þverá hefir á sumum stöðum 
valdið skemdum áður en fljótskvíslin kom til. Þannig hygg eg standi á 
þvi, er Á. M. segir, að hún brjóti af Kollabæjar - og Torfastaða-zvig)x\m, 
auk þess sem áður er getið við Glámu. 

Sandfokið, sem kvartað er yfir á þeim jörðum, er liggja austanmeg- 
in við Affallið, hefir komið frá uppblástri þeim, er eyðilagði Vörsabce hinn 
forna. Hann var þá eyddur fyrir 4 árum, en hjáleigan Höskuldsgerði fyrir 
30 árum, einnig af sandfoki. 

Þar er enn getið L ambeyjar, að hún hafi lagzt í eyði fyrir 80 árum, 
og var það af sandfoki, en ekki af Þverár völdum. 

Á landsuppdrætti eftir Sæmund Hólm, sem gjörður er 1777, er sýnd 



20 


kvísl ur Markarfljóti, sem rennur út í Þverá. Til eru eldri uppdrættir, en 
þeir hafa hana ekki. (Kaalund). 

í dagdók Sveins Pálssonar frá 1795—7 segir svo: »Nú í nokkur 

ár hefir talsvert af Markarfljóti legið i Þverá«. (Kaalund). 

I lýsing á Gunnarshaugi eftir Bjarna Torarensen 1847 segir: »Mark- 
arfljót hefir frá byrjun 18. aldar að nokkru og stundum alveg kastað sér 
yfir slétturnar vestur í Þverá«. (Kaalund). 

Enn skal setja hér tilvitnanir úr nokkrum sóknalýsingum frá 1840, 
einnig teknar eftir Kaalund: 

Ur sóknarlýsingu Innhlíðarþinga: 

»Stóra-Þverá(!) hefir mjög breytt sér að breidd og vatnsmegni, hefir 
gert stórskemdir þá er svo nefnt Markarfljót fellur í hana, að öðru leyti 
er hún hættulítil«. 

Ur sóknarlýsingu Breiðabólstaðar: 

»Þá er Markarfljót kemur innan í Þverá, sem oft ber við og stund- 
um mörg ár i einu, verður hún mjög mikil og oft ekki reið. Þá það 
ekki er í henni, er hún litil og nær alstaðar reið«. 

ur sóknarlýsingu Stórólfshvols: 

»Þverá er vatnsmikil á og breytileg. Upptök hennar eru á afrétti 
milli Fljótshlíðar og Eyjafjalla(l) Þessi stórvötn (Þverá og Markarfljót) 
falla hvort í annað, eða skiljast, eftir farvegarhækkun og vindstöðu«. 

Ur sóknarlýsingu Oddastaðar: 

»Þverá, sem áður var mjó og lítil, er nú breitt ferjuvatn, því mest- 
ur hluti af vatni Markarfljóts rennur í hana, skemmir því allar jarðir, er 
að henni liggja». 

(Hjá Kaalund er þetta auðvitað á dönsku, og er þýðingin eftir mig). 

Skemdir þær, sem Markarfljót sjálft hefir gjört, einkum á vestur- 
jörðum Eyjafjalla, eru víst engu minni en hinar, sem kvíslin úr því hefit* 
valdið í Fljótshlíðinni. Auraflæmið, sem það hefir nú til að dreifa sér 
yfir, er svo víðáttumikið, að þar undir geta vel hafa horfið lönd heilla 
jarða. Menn vita lítið um það. Hér skal sett það, er sjá má af A. 
M. jarðabók. . 

Um Stóradal segir: »Aí engjum brýtur Markarfljót, og ei halda 

menn 4Öa part þeirra eftir vera, og í manna minnum hefir víst helming- 
urinn afbrotnað«. 

Brúnir: »Af landinu brýtur árlega Markarfljót og spillir því þar til 
stórum méð grjóti og leirburði«. 

Borgareyrar: »Af landinu brýtur árlega Markarfljót og á það fýlmr 
sandur. Spillist eftir hendinni«. 

Steinmóðarbær: »Af túni brýtur Markarfljót«. 

Tjarnir: »Landinu spillir stórum sandfjúk. Líka brýtur af því 
Markarfljót«. 



LamítJBi-shóll (hjáleiga frá Dal) »eydd fyrir 6 6 árum«. — Þar sér 
enn lítið eitt á bæjarhólinn upp úr aurunum. 

Pétursscl (hjáleiga frá Seljalandi) »eytt fyrir 20 árum af sandi og 
vatni«. 

Setberg og Hvasstún »eydd af Markarfljóti fyrir 60 árum«. 

Fleiri hjáleigur eru taldar eyddar, en óvíst að Markarfljót hafi valdið. 

Menn ætla, að Svertingsstaðir, bær Jörundar goða, sé hulinn fljóts- 
auri, og líklega fleiri jarðir. En vissa um það er engin. 

Á þessum stöðvum sækir fljótið æ raeir austur á bóginn, enda þótt 
það sé með billibilum, og liggi stundum meira í Álunum. Það er nokk- 
ur ástæða til að ímynda sér, að Álarnir séu upprunafarvegur fljótsins á 
þessum svæðum. Að rainsta kosti hefir það runnið nær Díraon á Njálu 
dögum en aðalfljótið rennur nú, því svo er að sjá, sem Njálssynir hafi átt 
mjög skamt úr Rauðuskriðu ofan að fljótinu og yfir það. Á frásögnin 
mjög vel við ef fljótið hefir þá runnið þar, sera nú eru Álarnir. Það 
virðist líka líta svo út, sera það hafi runnið þar fram eftir öldum, því að 
Hólmabæirnir teljast til Eyjafjallasveitar, — allir nema Miðeyjarhólmur. 
En um hann segir Á. M. að hann sé »fyrst bygður fyrir 9 6 árura (þ. e. 
1615) úr Miðeyjarlandi af Cláusi Eyjólfssyni á Hólmum, en hans kvinnu 
Ingibjörgu Þorleifsdóttur á giftingardegi gefinn að sögn manna af Erlendi 
Ásmundssyni á Hvoli, S hndr. Þó hafa eigandi og ábúandi heimajarðar- 
innar eftir sem áður reiknað hana og tíundað ^o hndr.«. Það lítur næst- 
um út fyrir, að eigandi og ábúandi Miðeyjar hafi ekki viljað kannast við 
það, að Miðeyjarhólmur hafi verið bygður úr Miðeyjarlandi, og yfir höfuð 
virðist þessi gjöf hafa vakið athygli, er hún var 6vo i minnum höfð eftir 
9 6 ár, að vert þótti að skýra frá henni í jarðabókinni. Mér sýnist því, 
að »Miðeyjarhólmur« sé veik sönnun móti því, að fljótið hafi aðallega 
runnið í Álunum fyrrum. En hitt er athugaverðara, að aurabreiða þeirra 
er ekki sérlega víöáttumikil þá frameftir dregur. En það mun vera djarft 
að geta þess til, að fljótið hafi verið minna fyrrum; — þá hafa þó skrið- 
jöklar verið minni. Mér getur ekki sýnst það nein fjarstæða. 

Þá er skýrt var frá sögnum manna hér að framan, láðist eftir að geta 
þess, að Jón bóndi Halldórsson á Strönd sagði mér, að Halldór sál. tré- 
smiður í Strandarhjáleigu, greindur maður og vandaður, hefði sagt sér, að 
hann hefði heyrt gamlan mann minnast, á það, að hann hefði fyrir mörg- 
um árum séð lögfestu yfir Fíflholtsland, og hefði verið talið að ná »vest- 
ur að Melsd«. Nú sagði Jón, að Melsá gæti ekki verið annað en Hemlu - 
fljótið; enda væri það landamerki Fíflholts að vestan. Það er rétt athugað, 
að ekki er á því svæði um neinn farveg að ræða, sem gæti verið Melsá, 
anuan en Hemluíljótið. — Þess get eg um leið, að Jón kom fram með 
sömu tilgátu sem Einar í Miðey, að »Gularás« sé = Gulárós. Vissi þó 
hvorugur af öðrum, —- 



22 


Hér eru nú framkomnar allar þær upplýsingar um þetta efni, sem 
mér hefir tekist að ná í. Skal eg játa, að það mega eins heita bendingar, 
En af því þessar bendingar virðast þó að vísa í eina átt, leyfi eg mér að 
draga ályktun af þeim. 

Og ályktun mín hygg eg verði ljósust með því, að setja fram stutt 
yfirlit yfir myndunarsögu Fljótshlíðarundirlendisins, eins og mér virðist 
liggja næst að hugsa sér hana. 

Fyrst lá stjór yfir öllu þessu svæði. Þórsraörk og Einhyrningsmörk 
voru við fjarðarbotn. En, auk þess sem landið hafði hækkað, komu jök- 
ulhlaup undan ísaldarjökli, sem var að bráðna, og báru fram svo mikinn 
aur, að fjörðinn fylti og mikið aurland myndaðist fram í sjóinti Svo 
kom gróðrar-tímabil. Aurlandið greri upp og varð skógi vaxið og hann 
yarð stórvaxinn og blómlegur. En löngu seinna kom aftur jökulhlaup, 
sem bar svo þykkvan aur yfir alt þetta svæði, að margra álna þykt malar- 
lag lagðist ofan yfir skóginn og útilokaði alt í einu frá honurn áhrif lofts 
og sólar, svo hann hefir eigi náð að fúna. Innan til á svæðinu var Hóð 
þetta straumharðara; þar lagðist skógurinn út af. (Veitan , Rásin sjá á 
undan), en nær sjó var.það lygnara. Þar stóðu stofnarnir uppréttir 
(Fauski). Drumbana, sem á Aurunum hafa fundist, verður líka að heim- 
færa hér undir, þar eð þeir voru svo alveg ófúnir, að flísum úr þeim 
mátti vefja um fingur sér. Þó skógar frá seinni tíð hefði sandkafist þar 
smátt og smátt, af uppblástri, þá hefði þeir fúnað, sem víða sér dæmi til, 
— Meðan flóð þetta var að fjara af, var svæðið, einkum lægri hluti þess, 
alsett stöðuvötnum, er víða voru að eins hryggir á milli; sér enn vott 
þess sumstaðar í Landeyjunum. Loks mynduðust djúpir skorningar »(fljót- 
in«) á nokkrum stöðum. Þar rann vatnið til sjávar. Aftur kom nú 
gróðrartímabil, svæðið varð grasi gróið og skógi vaxið. — Jöklar voru 
raunar nokkrir á fjöllunum fyrir ofan, en voru enn litlir, og engir skrið- 
jöldar, Tökulvötn voru því lítil og Markarfljót var ólíku rninna en nú. 
Það rann fram eftir miðjum dalnum austantil; stefndi lengst til vesturs, 
en beygði loks til suðurs. Þar kom í það á sú, er myndaðist af öllum 
Vestur-Eyjafjalla-ánuiu milli Merkur og Seljalands. Milli þeirrar ár og 
Markarfljóts varð nes, þar sem nú eru Hólmabæirnir, og þaðan gekk sam- 
felt undirlendi, (Langanes [ásamt nesinu ]) inn með öllum Vestur-Eyjafjöll- 
um til Krossár og Jöldusteins, og fyrir innan Krossá var framhald þess 
undirlendis allbreiður geiri milJi Þórsmerkur og fljótsins. Norðanmegin 
fljótsins var og grösngt undirlendi út eftír dalnum. Þrjár instu Fljótshlíð- 
arárnar runnu beint niður í fljótið. Allar aðrar ár og lækir hlíðarinnar 
sameinuðust í þrjár ár, er runnu hér um bil samhliða til sjávar. (Bleiksá, 
Merkiá [s. s. Melsá] og Þverá), en úr Markarfljóti rann þá engin kvísl 
vestur á sléttlendið. Þannig stóð er landið bygðist og lengi eftir það. 
Út af jarðeldaumbrotum (á 14. öld?) fór að koma gangur í jöklana og 



23 


skriðjöklar að myndast. Þá fer Markarfljót að verða vatnsmeira, er því 
bættust nýjar og auknar kvíslar undan skriðjöklunum. Það brýtur af 
endilöngu Langanesi og brýzt loks gegnum það yfir í Eyjafjalla-ána ná- 
lægt litla Dímon; heíir það síðan haft þar meginfarveg sinn og eytt marga 
bæi, (þar á meðal Katanes og Svertingsstaði). Smámsaman fer það líka 
að’senda ála út frá sér norðan megin. Þeir brjóta allan jarðveg af svæð- 
inu milli Gunnarshólma og Teigssands ofan til Vörsabæjarvallar og Aura- 
sels og gjöra Bleiksá og Merkiá að jökulvötnum. En af auknum árburði 
stíflast þessir álar um hríð; árnar verða tærar aftur og aurarnir gróa upp. 
Seinna kemur »Prófastsállinn« og þar eftir »Aífallið«, en seinast norðasta 
kvíslin, sem gerir hvert áhlaupið eftir annað (seint á 18. öld?) og kemst 
gegnum Teigssand og í Þverá. Landbrotin aukast fram yfir miðju 19. 
aldar, en svo verður hlé á ög er kvíslin oftast litil framundir aldamótin; 
síðasta aldartuginn er hún þó aftur orðin meiri. 

Sem framhald landbrotanna frammi á Aurunum verða ákafir upp- 
blástrar, því landnyrðingar rifa bakkana og taka allan jarðveg burt af ærnu 
víðlendi. Þegar út eftir dró, þangað sem jökulhlaupið hafði forðum bor- 
ið meira sand en möl, þá blés svo djúpt niður að tré hins forna skógar 
komu sumstaðar í ljós. Þessi blástur stíflaði Merkiá (Melsá) með sandi, 
og tók hún sér farveg nm hið lækkaða svæði vestur í Þverá nálægt Lamb- 
ey — sem eyddist af sandfokinu. Þetta sandfok hefir staðið yfir frá 
ómunatíð, en að eins í landnyrðingum, og enn er það ekki hætt 
méð öllu. 

Þetta er nú orðið langt mál, og þó fljótt yfir farið. En niðurstað- 
an er sú, að á Njálu dögum hafi engin teljandi torfæra verið milli Berg- 
þórshvols og'Hlíðarenda. Það var að eins Merkiá, sem yfir þurfti að fara, 
og gætti hennar ekki. Þá er Njálssynir vógu Sigmund og Skjöld, er svo 
að sjá, sem þeir hafi verið gangandi. (»En þeir gengu þar til er þeir 
kvámu at þeim«, k. 43); bendir það ekki á neina jökulvatns-kvisl, er á 
leið þeirra væri. Bezt sést þetta þó í kap. 55, er Otkell reið upp á 
Gunnar. Þar segir: Stefna þeir austr til Markarfljóts. Hleypir hann nú 
fyrir Otkell. Ærast nú báðir hestarnir ok hlaupa af leiðinni upp til Fljóts- 
hlíðár«. Þetta er auðskilið. Þeir Otkell hafa riðið austur hjá Velli og 
Breiðabólstað og þar yfir Þverá, svo inn á Teigssand vestanverðan þar til 
er götur skiftast. Lágu aðrar austur yfir Merkiá og svo til Markarfljóts, 
en hinar upp eftir sandinum til Hlíðarenda. Þá leið hafa hestarnir valið 
og heldur viljað halda sprettinum áfram en fara yfir ána. Og svo hefir 
spretturinn staðið alla leið upp á sáðland Gunnars, þar eð öll sú leið var 
hinn bezti reiðvöllur og þar hvergi neitt það, er stöðvað gæti hestana,- 
eða dregið svo úr ákafa þeirrá, að Otkell næði stjórninni sjálfur. — 

Þá er Lýtingr og bræður hans höfðu drepið Höskuld Njálsson, þá 
segir sagan (k. 98.): »Þeir fóru í skógana fyrir austan Þverá ok fálu sik 



24 


þar«. Flest Njáluhandrit hafa raunar: »Rangá« á þessum stað; en eftir 
því 'sem til hagar, hefir það hlotið að vera Þverá. En þar sem í næsta 
(99.) kap. segir, er Lýtingur slapp úr höndum Njálssona: »Lýtingur 

komst út á ána undan þeim ok svá til hrossa ok hleypir til þess er hann 
kemr í Vörsabæ«, þá er að líkindum ekki átt við Þverá. Hann fór ekki 
heim,- heldur að Vörsabæ. Og áin, sem þá var fyrst yfir að fara, var 
Merkiá. Hún var þar svo nærri, að vel gat hann hlaupið undan út á 
hana. Og með því þetta mun hafa verið um vetur, er akfæri var, þá gat 
smá-á verið svo, að hlífð væri í því, að sleppa yfir hana. Og nóg hefir 
verið af útigangs hrossum hvar sem var á því svæði. Þar sem sagan 
nefnir »melbakka« á þessum stað, þá sýnist það benda til þess, að þá þeg- 
ar hafi þar verið uppblástur. Þó er það ekld vist. Það orð getur verið 
ihaft um háan moldarbakka, þó ekki sé að blása. Á þessum stöðvum hef- 
r samt blásið upp, þó síðar hafi verið, og »lækurinn« sem þar getur, er 
nú sandkafinn. 

Þó fleira mætti athuga, verður hér nú staðar að nema. 


IV Um hella undir Eyjafóöllum . 

I Árbók fornleifafél. 1900 ritaði eg um hellinn á Geldingalæk og 
lét það álit í ljós, að hann, ef til vildi, væri mannaverk, enda þó ýms ó- 
líkindi væri á því, Um þetta vildi eg komast að fastri niðurstöðu, og út 
af því réðist það, að eg, sumarið 1901, skoðaði aðra hella, sem eg hafði 
heyrt getið um, að þætti einkennilegir. Þeir eru undir Eyjafjöllum. Vil 
eg nú skýra frá þeim, hverjum fyrir sig. Áður skal eg þó geta 4 annara 
hella, er eg skoðaði til samanburðar og sem víst er um, að eru nátt- 
úrusmíöi. 

1. Hellir í Dímon. Bergið, sem hann er i er þuráaberg (breccia) 
með smáum blágrýtiseitlum; hefir sjór án efa holað hann út meðan land- 
ið stóð lægra. Hann er næstum kringlóttur, kúpumyndaður, með opi 
upp úr toppnum. Ýms hvolf og skot eru út úr honum, en alt er það 
mjög óreglulegt; sumt ofar, sumt neðar, og ýmislega lagað. Dyrnar eru 
nálægt eins víðar og hellirinn sjálfur, og hefir verið hiaðið í þær utan 
með, til skjóis fyrir sauðféð, sem í Dímon gengur, — því hellirinn er 
skýli þess. Að öðru leyti er þar ekkert, sem likist mannaverkum. 

2. Þrasahellir er í túninu á Seljalandi, undir fjallsrótum. Er op 
hans smuga í jarðveginum og verður að smjúga þar ofan. Niðri er hellir- 
inn nokkuð víður, en ekki hærri en svo, að maður getur að. eins staðið 
uppréttur í honum miðjum, en lækkar þaðan út frá, unz ræfur og gólf 
koma saman. Hann virðist hafa orðið til milli berglaga. Um bergið get 
eg ekkert sagt með vissu, því myrkur er í hellinum. 

3. Paradisarhéllir ér í fjalls-hamrinum upp undan Fitjarmýri og eru 



nál. 4 mannhæðir upp áð opi hans. (Lét eg »hala« mig þar upp og ofan 
í bandi; en vanir menn klifra þar á »höldum«). Bergið, sem hann er í, 
er stuðlaberg-. Hefir loftbóla komið í steypuna, þá er fjallið myndaðist, 
en seinna brotnað framan af, svo op hefir komið á þetta holrúm, og þó 
tiltölulega lítið. Snýr það mót útsuðri, en lengd hellisins er þó einna 
mest frá suðri til norðurs eða útnorðurhalt; í þá stefnu er mænir hans og 
er hann sljóft kjálmyndaður, en lækkar þaðan til beggja hliða, og er eigi 
manngengt nema undir mæninn. Enda er hellirinn allur lítill. Ræfrið 
er slétt, en þó alsett dropsteinsrákum. Gólfið er hella, næstum gljáfægð 
ofan, og þó með margvíslega löguðum dropsteihsslettum. Hellan er laus 
við bergið, bæði að neðan og utanmeð. Innan til eru brotin af henni 2 
stykki, sem liggja hærra en aðalgólfið; má þar sjá þykt hennar og er hún 
nál. l / 2 al. I hellunni virðist vera harðara og »fínna« berg en í hellinum 
sjálfum. Gjörði eg mér grein fyrir myndun hennar á þá leið, að meðan 
hellirinn var lokaður, svitaði svo mikið dropsteinsefni úr bergiqu, að það 
varð eins og pollur á gólfinu. Þar st'orknaði það, er bergið kólnaði, og 
sprakk þá frá utanmeð. Undirgólfið, undir steypu þessari, var lægra að 
framanverðu, þangað hafði safnast sorinn, sem »botriféll« úr pollinum, og 
orðið að lausu móbergslagi, sem leystist burt þá er opið var komið á, 
(líklega af sjávar völdum). Þar seig hellan þá niður, en gat ekki sígið að 
innanverðu, og þvi brotnaði hún þar; en aðalgólfið fekk dálítinn halla 
fram að dyrunum. — Þessi hellir er í eðli sínu samskonar myndun, sem 
Mögugilshellir í Þórólýsfelli , sem er eitthvert einkennilegasta og fáséðasta 
náttúrusmíðí í sinni röð. En ekkert tilefni er til að lýsa honum hér. 

Það, sem allra mest hvatti mig til, að leggja kapp á að skoða Para- 
dísarhellir, var það, að mér hafði verið sagt, að gólfið í honum væri al- 
sett rúnaletri , sem menn vissu ekki til að neinn hefði lesið. Þetta hafði 
þá tilhæfu, að bæði á aðalgólfinu, og þó einkum á hinum afbrotnu, lausu 
stykkjum, eru víða rúnir, ýmist stuttar línur eða einstök orð. Horfir það 
ýmislega við og stendur ekki í sambandi innbyrðis. Þetta er llka eðli- 
legt; því. það af rúnunum, sem eg gat lesið, voru eingöngu nöfn ýmissa 
manna, líkíega þeirra, sem í hellinn höfðu farið, svo sem: »Þorgeir«, 
»Magnús«, »Rúnólfur«, »Hallur«; »Hér hefir komið Salomon«, o. fl. 
Merkilegt er, að allar rúnirnar eru með mjög líkri, ef ekki sömu gerð; 
smáar, laglegaf og hreint höggnar með skörpum meitli og sama rún mjög 
svo sjálfri sér lík alstaðar þar er sjá mátti. Hygg eg þær flestar, eða all- 
ar, eftir sama mann. En þar af leiðir ekki, að þær séu allar höggnar í 
sama sinn. Rúnameistarinn hefir, ef til vill, búið þar nálægt og fylgt 
þangað ýmsum mönnum á ýmsum tímurn, en þeir beðið hann að setja 
þar nöfn sín. Því miður er mestur hluti rúnanna orðinn ólæsilegur; hafa 
seinni menn höggvið fangamörk sín ofan í þær. Þau eru flest stór og 
illa höggvin. Auk þess hafa þeir sumstaðar spilt rúnunum með óreglu- 

4 . 



26 


legum rákum, og því eyðilagt þær af ásettu ráði; líklega álitið þær galdra- 
staíi(I). Eina bandrún v sá eg þar. Læt eg hér fylgia mynd hennar, að því 
er eg þóttist sjá hana;/Hen hún er óglögg ofan til. Læt eg ósagt hvað 
úr henni á að lesa.^Að þessu undanskildu eru engin mannaverk á 

Paradísarhelli. 

4. Steinahellir er varla til samanburðar. Bergið er þar móhella. 
Engin eru þar* mannaverka merki að sjá, nema nýgrafin skonsa inn úr 
honum, sem höfð er fyrir heystæði, því hellirinn er hafður fyrir fjárhús á 
vetrum. En líka hefir hann lengi verið þinghús Austur-Eyfellinga. Hann 
er allvíður en lágur eftir vídd og mjög ójafn innan með óreglulegum 
stöllum og hvilftum, eins og náttúran (sjórinn?) hefir gengið frá honum. 

Þá kem eg nú til að lýsa þeim hellunum, sem erindi mitt var 
að skoða: 

1. Rútshellir hjá Hrútafelli undir Austur-Eyjafjöllum er nafnkunnur 
og hefir lengi verið álitinn næsta einkennilegur. Bergið í honum er hart 
þursaberg (breccie) með smá-eitlum. Er hann í stökum kletti undir fjall- 
inu fyrir ofan bæinn, lítið austantil. Er kletturinn því líkastur, sem hann 
sé frálaus og hrapaður úr fjallinu, því komast má gegnum klettinn um 
opnu eða glufu bak við hellinn, og er sem þar sé alt bergið sprungið. 
Margir aðrir stórir steinar hafa fallið þar úr fjallinu; en miklu er þessi 
meiri en nokkur þeirra. Framan á að sjá er kletturinn þó jarðfastur og 
samgróinn við blágrýtisklöpp, sem undir honum er. Stendur hún þó nokk- 
uð framundan, og myndar hátt þrep fyrir framan hellisdyrnar. Hellirinn 
er nál. 20 al. langur, nál. 6 al. breiður en að eins 3 ^/2 al hár. alstaðar 
jafn að kalla. Blágrýtisklöppin myndar gólf hans, og er það hærra að 
innanverðu. í glufunni, eða gjögrinu, bak við hellinn sér þó ekki á blá- 
grýtisklöppina; þar er þursaberg niður úr gegn; liggur glufan þó lægra en 
hellisgólfið. Svo er kletturinn stór, að austurveggur hellisins er á að gizka 
2 al. þykkur, hitin þó miklu þykkri, en ræfrið þó þykkast. Brekka er 
itpp með vesturhlið hellisins. Þar verða fyrir dyr á öðrum helli, er geng- 
ur þvert inn í klettinn og stefnir á aðalhellinn miðjan. Dyrnar eru lágar, 
og er niðurgengt í þenna þverhelli. Niðri er hann nál. 6 al víður, nál. 
7 al. langur og nál. 4 al. hár. Þó hann sé ekki hærri en þetta, hafa á 

sínum tíma verið settir í hann bitar af tré; sjást sporin, sem fyrir þá eru 

höggvin, báðum megin í hliðunum, og þar niður undan eru .holur í miðju 
gólfi fyrir stoðir, sem staðið hafa undir bitunum. Gaflinn í þessum helli, 
milli hans og aðalhellisins, er svo þunnur, að hann hefir öðrum megin 
brotnað burt, næstum hálfur, og er þar allvítt op inn í aðalhellinn, ná- 
lægt miðju hans, og er þar ofan af meir en álnarháu þrepi að fara ofan 

1 aðalhellinn. Sá hluti gaflsins, sem heill er, fláir dálítið; má ganga hann 

upp, og kemur maður þá í skot, sem er jafnbreitt þverhellinum, en tæp- 
lega 3 al. hátt. Er það sem loft yfir aðalhellinum á þeim parti, en leng- 



27 


ing við þverhellinn ofanverðan. Inst í skotinu er gat niður dr loftinu 
ofanum mæni aðalhellisins, nál. */ 2 a l- v í tí: - í aðalhellinum eru á 2 stöð- 
um berghöld í ræfrinu, og á einnm stað í klettinum úti, norðanmegin. 
Þau eru því líkust, sem hálfir bollar séu höggnir inn í bergið, tveir hvor 
á móti öðrum; verður þá haft milli þeirra og er þar höggvið gat á. Bæði 
í aðalhellinum og þverhellinum er ræfrið eins og reglulega mynduð boga- 
hvelfing og gaflarnir eru skarpt afmarkaðir. Engar teljandi ójöfnur eru 
þar, að fráteknum bitastöllunum í þverhellinum. Það er eins og þeir séu 
nokkuð máðir innan og eigi lausir við bergþvala. Það sést þó eigi eins 
glögt eins og í Geldingalækjarheliinum. — Nokkur hluti gjögursins, sem 
er bak við klettinn, gengur innuridir hann, og innundir gafl aðalhellisins; 
er þar nú afhlaðin lambakró. Er merkilegt, að króin er hvergi nærrilaus 
við leka. Þar er sem vatnið síist gegnum bergið. En hverki aðalhellir- 
inn né þverhellirinn leka þó nokkrum deigum dropa. Þe^s þarf ekki að 
geta, að á glufunni bak við klettinn eru að öðru leyti engin mannaverk. 
Nú er hlaðið upp í útidyr þverhellisins, og er hann því sem afhellir út 
úr aðalhellinum. Þeir eru hafðir fyrir heyhlöður, og er þil með dyraum- 
búningi sett framan á aðalhellinn. 

2. Rcmðafellshellar eru í hárri og fagurri fjallshlíð, eigi allskamt 
austur frá bænum og næstum uppi í miðri hlíð. Þeir hafa á sínum tíma 
fylst af skriðu-auri og sást til skamms tím'a eigi á þá, nema lítill skúti af 
opi annars, og var hann hafður fyrir fjárból. Fyrir fátrn árum var bólið 
grafið upp og reyndist það hellir, nál. 8 fðm. langur, nál. 4 al. hár og 
nál. 3 1 / 2 a k viður. Við vesturhliðina á honum fanst annar hellir, nokkru 
styttri, en viðlíka á hæð og vídd. Þeir eru með reglulegu hvelfingar-ræfri 
jafnvíðir og jafnháir alstaðar. Gaflat skarpt afmarkaðir. Dyrnar jafnvíðar 
hellunum sjálfum, en eigi ólíkt, að framan af þeim hafi brotnað. Þrjú 
berghöld eru í vesturhellinum í ræfrinu vestanmegin. Milli hellanna er 
bergveggurinn svo þunnur, að þar hefir brotnað rauf í gegn. Mun hún 
hafa orðið orsök til þess, að vesturhellirinn fanst. Bergið, sem hellar 
þessir eru í, er frábrugðið vanalegu þursabergi; það er eitlalaust og rauð- 
leitt að lit og fult svo hart sem þursabergið; er þó einskonar móberg; er 
nokkur hluti fjallsins úr því bergi, og hefir bærinn nafn sitt af því. — 
Nú er hús hlaðið fram af báðum hellununi, og eru þeir hafðir fyrir fjár- 
hús. Það eru >>garðahús«. 

3. Seljalandshellar eru í kletti bak við bæinn austan til, og er líkt 
um þá að segja og Rútshelli að þvi leyti, að kletturinn, sem þeir eru í, 
er sérstakur snagi fram úr fjallsbrekkunni og frálaus að mestu. Bergið er 
eins og í Rútshelli; mósvart þursaberg, fremur hart, með smáum blágrýt- 
iseitlum. Hellarnir hafa í fyrstu verið 3 samhliða, og er þá ekki rúm 
fyrir meira í klettinum. Hinn austasti er nú opinn ofan og vottar ekk- 
ert fyrir ræfri, Hefir það líklega á sínum tíma fallið niður og grjótið úr 

4 * 



28 


því svo verið notað í hleðslu. Veggirnir standa eítir lóðréttir og mynda 
nær kringlótta rétt, sem er opin að framan. Er þar hleðsla fyrir og dyr 
á. Austurveggurinn er ekki hærri en tæpl. 4 ’al. Getur hafa brotnað of- 
an af honum. Að vestan- og innanverðu er nærri helmingi hærra Þar 
hátt uppi er op, eigi ólíkt gluggatóft, inn í miðheJIinn. Ekki er það 
fullyrðandi, að þetta austasta hellisstæði hafi nokkurntíma haft ræfur; en 
vel er það myndað innan og ber ljós merki mannaverka. Miðhellirinn 
gengur lengra inn í klettinn; er nál. 15 al. langur, nál. 7 al. hár og nál. 
4 al. víður. Veggirnir eru lóðréttir hátt upp eftir, en ræfrið er brött 
hvelfing. í veggjunum, nálægt miðri hæð, eru bitaför andspænis, 3 hvoru 
megin. Mætti þar vel hafa verið timburloft; er nóg hæð til þess, bæði 
yfir og undir. Hefði loftið þá fengið birtu lír opinu sem fyr er getið. 
Dyrnar eru jafnvíðar hellinum sjálfum og næstum eins háar. Er í þær 
hlaðið, og ermþar dyr á. Mjög eru veggirnir þunnir eftir hæðinni. Hinn 
eystri, sem liggur að hinu opna hellisstæði, er svo þunnur, að þar er nú 
komið smágat á í einum stað. Vestur-veggurinn er nál. spannar þykkur. 
A honum eru dyr inn í vesturhellinn og eru þær vel 3 al. háar, en tæpl. 
if/2 al. víðar. Kamparnir eru lóðréttir, en bogamyndaðir að ofan. Vest- 
urhellirinn er lítill; nál. 6 al. latigur, en nál 4 al. á hæð og vídd, veggir 
mjög svo lóðréttir og ræfrið bogahvelfing. Fyrir dyr hans er alveg hlað- 
ið og gluggi þar á ofan til. í þessum hellum gat eg ekki séð að vottaði 
fyrir neinum bergþvala. Hinn litli (vesturhellirinn) er nú hafður fyrir 
heyhús, en hinn stóri (miðhellirinn) fyrir hesthús á vetrum. 

4. Kverkarhellir er í kvos norðanundir bæjarmúlanum á Seljalandi 
og gengur inn undir háan hamar, en brött brekka, eigi allhá, fyrir neðan 
dyrnar. Bergið er þursaberg eins og í hinum. Hann er miklu lengstur, 
víst 40 al., en eigi nema 4 al á hæð og litlu meir á vídd. Lítið eitt er 
hann . víðastur um miðjuna, en annars jafn innan, gaflinn afmarkaður og 
ræfrið bogahvelfing. Eigi er hann laus *við bergþvala. Hann er nú að 
framanverðu hafður fyrir fjárhús og er með »garða«. En innri hlutinn 
er ónotaður og fráskilinn, með þvergarði, sem er nálægt um miðjuna. 
Þil er fyrir dyrum. Fyrir nokkru var hann um hríð þinghús Vestur-Eyja- 
fjallahrepps. 

Nú þykist eg ekki lengur í vafa um það, að þessir umræddu hellar, 
— og þá Geldingalækjarheilirinn líka, — séu af mönnum gjörðir, að mestu 
eða öllu leyti. Sjálfsagt liggur nærri að hugsa, að sjórinn hafi verið bú- 
ínn að létta undir það verk; að menn hafi notað gjögur og skúta eftir 
hann, eins og t. a. m. Dímonarhellinn, höggvið þá út og lagað. Þetta 
getur samt naumast verið tilfellið með Rútshelli eða Seljalandshellana, þar 
sem stakir klettar eru svo að segja gjörholaðir út af aðskildum hellum og 
mjög þunnir veggir á milli. En þótt svo hafi verið, að menn hafi ekki 
að öllu leyti gjört verkið sjálfir, þá hefir það samt hlotið að vera erfittog 



2 9 


seinlegt verk, að úthöggva svo hart berg. Það er næstum ótrúlegt, að 
menn hafi lagt það erfiði á sig, nema nauðsyn bæri til. En þá nauðsyn 
geti eg ekki hugsað mér þar, sem nóg var byggingarefni og nægur reka- 
viður til húsagerðar, eins og var undir Eyjafjöllum bæði á landnámstíð og 
eftir það. Auk þess eru hellarnir svo myndarlega, og mér liggur við að 
segja snildarlega gjörðir, að það lýsir talsverðri kunnáttu. Þeir sem 
hjuggu þá út, virðnst hafa verið allvel æfðir i því verki. Mér liggur við 
að efast um, að hellarnir séu frá íslands bygðar tíma. Mundi ekki hugs- 
anlegt, að þeir gæti verið eldri? Mér hefir dottið i hug, að þeir kunni, 
ef til vill, að vera eftir papa , eða hina írsku menn, sem hér voru fyrri en 
vorir norrænu feður. Þeir hafa án efa farið hingað til þess, að forðast á- 
rásir heiðinna víkinga. Þeir hafa vonað, að Norðmenn legði ekki leiðir 
sínar til þessa afskekta, óbygða lands. Tryggingu fyrir því hafa þeir þó 
ekki haft. Líklega hafa þeir af og til búist við því, sem fram kom, að 
Norðmenn kæmi hingað, þó ekki væri-nema eitt og eitt skip í einu af 
tilviljun. En af þeim væntu þeir sér þá alls ills, og mundu helzt hafa 
óskað, að þeir kæmi ekki auga á híbýli íra hér. Og ef þeir kæmi auga 
á þau, og vildi eyðileggja þau, — sem þeir auðvitað mundu vilja, — þá 
væri hvorki mjög auðgert að rjúfa þau né brenna. Og þar eð gjöra má 
ráð fyrir, að sumir af þessum írum hafi kunnað til kastalagerðar og að 
úthöggva vigi í klettum, þá virðist mér að minsta kosti engin fjarstæða, 
að hellarnir kunni að vera eftir þá. En þessi tilgáta er svo ný, að eg vil 
ekki að svo stöddu fara fleiri orðum um hana. Þó skal eg geta þess, að 
tveir merkir og mentaðir menn, sem eg átti tal við unt hellana, komu 
báðir fram með þessa sömu tilgátu, án þess hvor vissi nf öðrum, og án 
þess eg hefði sagt þeim, að mér hefði dottið það í hug. Þetta jók mér 
hug til að kasta tilgátunni fram. 


V. Fornar vatnsmylnnleifar. 

Bærinn Tórfastaðir í Fljótshlíð stendur suðaustan í hæðarrana, sem 
gengur fram úr háiendinu fyrir ofan Hlíðina. Austanvert gengur dalskora 
inn með rananum og er annar rani hinnm megin hennar. Stendur Kolla- 
bœr , fremst á honum. Að innanverðu er dalskoran aliþröng, og verður 
hún þar af 3 giljum er koma saman í henni. Hún er kölluð Torfastaða- 
grój eða »Grófin«, og þyldr mér eigi óliklegt, að hún hafi fyrrum verið 
kölluð Geil og giiin sem koma saman í henni Gtilastojnar. A það hefi 
eg áður bent i Árb. fornl.fél. 1886, bis. 57, og er ekki ætlan mín að fara 
út i það hér. — Eftir Grófinni rennur lækur fram i Þverá. Hann hefir 
fyrir löngu grafið sér djúpan fitrveg eða gii ofan í undirlendið í Grófinni, 
— þar áður hefir hann runnið ofan á yfirborði þess. Þá er gli þetta var 
Orðið svo vítt, áð lækurinn hætti að brjóta bakkana, hafa þeir gróið upp 



3 ° 


og gilið þannig orðið að djúpri graslaut, sem lækurinn rennur í eftir 
miðju Grófarinnar. Þá er fram úr Grófinni kemur og skamt er til árinn- 
ar gerir gilið krók vestur á við en snarbeygir svo aftur til suðurs fram 
að ánni. Er bugur sá niður undan túninú á Torfastöðurn og liggur næst- 
um upp undir það. Á þessum stað hafði lækurinn, í leysingu vorið 
1888, grafið sig inn í buginn og brotið þar bakka, sem er nái. 9 al. hár. 
Einn af Torfastaðabændum, er Gunnar hét, fór um vorið að leita að mó 
i bakkanum, íann hann þá stanrsenda, er stóð út úr miðjum bakkanum, 
gróf hann eftir honum og náði honum. Staurinn var fúinn utan og til 
endanna, en innan í miðju hans var þó alt að 3 al. langur partur ófúinn 
og rafttækur að digurð. Grjót varð þar og nokkuð fyrir, en eigi grensl- 
aðist Gunnar frekar eftir því í það sinn. Um haustið fór hann að leita 
eftir meira, og var þá með honum annar af sambýlismönnum hans, er 
Jens hét. Fundu þeir talsvert af grjóti og sáu merki til þess, að þar hefði 
verið dálítið hús, og virtist sem staurinn hefði verið mæni-ás í því húsi. 
Þar fundu þeir nokkra kvarnarsteina, flesta brotna; þó voru tveir óbrotnir, 
en eigi voru þæir samstæðir, eða úr sama »pari«. „En með því að taka 
brotin saman, mátti fá fyrir vist 2 »pör«. Nokkuð var þar af fúasptýum 
og þar á meðal fjalasprek, er efiir útliti sínu gátu verið úr kvarnarstokk 
(eða stokkum?); höfðu þær verið negldar saman með trénöglum. Enn 
fundu þeir fjöl, sem firtist vera úr rennustokk nál. 2. al. langa og rúml. 
J /2 al. breiða i breiðari endann. Leit út fyrir, að hún hefði verið lengri, 
en brotið af endanum. Þó var þetta, sem eftir var af henni, eigi svo fú- 
ið sem líklegt var. 

Lögun kvarnanna var einkennileg Undirkvarnirnar kúptar ofan, en 
yfirkvarnirnar íhvolfar, svo að hvor yfirkvörn hafði fallið ofan í sína und- 
irkvörn. Annað »parið« var úr hraunsteini nokkuð hörðum. Þar af tók 
Jens heilu kvörnina til sin, hjó hana til og gjörði úr henni handkvörn. 
En af því hann fekk ekki nógu breiðan stein á móti, hjó hann alt um 
kring utan af henni. Hitt »parið« var úr útlendri(r) steintegund, eigi ó- 
líkri sandbrýnum, er nú koma í verzlanir, þó með þeim mismun, að í 
kvarnarsteinunum var mikið af örsmáum, svörtum eitlum, hörðum mjög 
og gljáandi. Það »parið« virtist hafa verið heldur stærra um sig en hitt, 
en orðið mjög slitið. Á yfirkvörnunum sást gróp fyrir »segl« út frá aug- 
anu. Ás af tré hafði gengið gegnum allar kvarnirnar, sáust leifar af hon- 
um, fúnar mjög. Það hefir verið möndull vatnsmylnunnar. 

Svo bar við meðan á uppgrefti fundarins stóð, að Benidikt Diðriks- 
son, ráðsmann frá Breiðabólstað, bar þar að. Skoðaði hann fundinn vand- 
lega og benti finnendum á, að eftirláta hann Forngripasafninu, og að hús- 
bóndi sinn, síra Skúli Gíslason, mundi taka að sér að annast um það. 
Honum benti Benidikt einnig á þetta, og er óefað að síra Skúli hefði 
bjargað fundinum og komið honum til safnsins, ef honum hefði enzt ald- 



ur. En hann.dó litlu síðar sama ár. Fekk Benidikt þá annað að hngsa, 
og um vorið fór hann úr Hlíðinni. Var þá ekkert hirt um fundinn og 
liðu svo 6 ár. Þá bar svo við, að umsjónarmaður Forngripasafnsins, er 
þá var Pálmi Pálsson, heyrði fundarins getið. Gjörði hann þegar fyrir- 
spurn um hann, (18. ág. 1894). Þeir Gunnar fengu þá Odd Oddsson á 
Sámsstöðuni, sem nú er á Eyrarbakka, gullsmiður og vel að sér, til að 
svara fyrirspurninni. Lýstu þeir fundinum fyrir ho.num eftir því sem þeir 
mundu bezt, sýndu honum staðinn og það sem eftir var af mununum. 
Oddur brást vel við; setti sig svo nákvæmlega inn í málið, sem unt var 
eftir svo mörg ár. Hann skrifaði lýsingu á fundinum, — og er hún 
geymd með skjölum Forngripasafnsins, — og hann tók í vernd sína það, 
er eftir var af fundar-mununum, og kom þeim í safnið. Það voru: 1. 
Sandsteins-undirkvörnin (Nr. 4104); hún er nál. 23 þml. í þvermál, en varla 
2 þml. þykk, og er hún án efa mjög slitin, augað er um 3 þml.; hún er 
jafn-ávöl ofan, en lítið kúpt neðan, er því þynnri til randa en í miðju; 
eigi er hún alveg kringlótt, en þó nær því. 1. Tvö brot úr hraunsteins - 
yfirkvörn (Nr. 4105), sem virðast eiga saman, falla þó eigi alveg, enda 
vantar meira á kvörnina. Á þeim má sjá, að augað hefir verið heldur 
víðara en 3 þml. og hefir kvörnin verið mjögkúpt, eða hvelfd, kringum 
augað, en því minna hvelfd, sem nær dregur röndinni. I báðum þessum 
brotum er gróp eða skora eftir »segl«, og er hún of mjó til þess, að 
seglið hafi verið úr tré. Breiddin frá auganu út á röndina, þar sem hún 
sést, er nær 9 þml. 3. Önnur tvÖ brot úr hraunsteins-yfirkvörn, að því er 
virðist; geta ef til vill verið úr sömu kvörninni, en falla þó ekki í skörð 
hennar og eru oflítil til þess, að fylla þau. 4. Rennustokksjjölin; sjást á 
henni öðrum megin naglagöt, þar er hliðarfjöl hefir verið fest við. Eru 
þessir munir nú i Forngripasafninu. — Sumt af kvarnabrotunum var týnt, 
er Oddur kom til, og fjalasprekunum hafði fyrir löngu verið brent, ásamt 
öðrum fúaspýtum. Mundu finnendur ógjörla eftir þeim hlutum. Þeir 
höfðu jafnvel. gleymt, hvaða ár það var, er fundurinn fanst. 

Þá er eg í sumar (1901) átti tal við Benidikt Diðriksson, sagði hann 
mér frá fundinum 0g lýsti honum. Bar frásögn hans saman við lýsingu 
Odds, og bætir enda nokkuð upp það, að Oddur vissi eigi af fundinum, 
fyr en svo langt var liðið. Það sem hér er ritað, er tekið eftir þeim 
báðum. 

í niðurlagi lýsingar sinnar tekur Oddur það fram, að hér hafi vissu- 
lega verið allmikið mölunarverkstæði til forna. Og um leið segir hann 
þá ætlun sína, að kornsins, er malað var, muni hafa verið nflað þar ná- 
lægt. Bær, er Kotmúli heitir, stendur skamt vestur frá Torfastöðum. Þar 
sunnan í túninu sér til fornra girðinga; hyggur Oddur það akra, og að 
bærinn hafi í fyrstu heitið Kornmúli. Má þetta vel vera. Hvergi hér ^ 
landi mun vænna til kornyrkju en í Fljótshlíð, og þá líka á þessum staíl 




32 


Og Kotmúli virðist tilefnislaust bæjarnafn, þar er hvorki Stóri- múli, 
Kirkju-múli né neinn annar »múli« er j nágrenninu. Sú sögn er raunar 
til, að »Kotmúli« sé samandregið úr: »KonungsmúM«. Þó er hann smábýli 
til að kenna við konung. 

Einnig segir Oddur þar, að eigi muni mylnan hafa gengið fyrir 
vatnsafti; svo mildu vatni sé eigi hægt að ná þangað. Það et ekki hægt 
eins og nú er, það er satt. En meðan gilið var ógrafið og lækurinn rann 
á sléttu, mátti leiða hann þangað. Er og eins og þar móti fyrir rennu- 
stokk, þó ekki sé nú bægt að fullyrða það. En óskiljanlegt er, hvers 
vegna mylna skyldi vera sett á pessum stað, ef hún skyldi ekki ganga fyr- 
ir vatnsafli. Vindmylna væri betur sett á nærri stað. Við nánari athug- 
un hefir Oddur og komist að sömu niðurstöðu. Það má hugsa sér, að 
mylnan hafi aflagst vegna þess, að gilið grófst, svo eigi var lengur hægt 
að nota lækinn. Athugavert er, að hvorki mylnuhúsið né mylnan sjálf 
hefir verið flutt burt, heldur alt látið eiga sig. Það bendir á, að annað- 
hvort hafi mylnan eyðst af jarðskjálfta eða lagst af í drepsótt, óg jafnvel 
að bærinn hafi lagst í eyði um lengri eða skemmri tíma. Um það er 
ekkert unt að vita. En langt hlýtur að vera síðan, þar eð jarðvegurinn 
ofan á mylnuleifunum var nú orðinn 3 al. þykkur eða meira. 



Kirkjutóft á Esjubergi. 

Svo segir í Landnámu P. 12. kap.: »Orlygr hét son Hrapps 

Bjarnarsonar bunu; hann var at fóstri með Patreki biskupi hinum helga í 
Suðureyjum; hanrí fýstist at fara til íslands, ok bað Patrek biskup, at 
hann sæi um nieð honum. Biskup fekk honum kirkjuvið, ok bað hann 
hafa með sér, . . . ok járnklokku, ok gullpenning, ok mold vígða, at hann 

skyldi leggja undir hornstaíi ok hafa þat fur vígslu.Örlygr bygði 

undir Esjubergi, at ráði Helga bjólu frænda síns . . . hann gerði kirkju 

at Esjubergi, sem honum var boðit«. — Kirkjunnar að Esjubergi er síðan 
hvergi getið. Og Esjubeig er 1395 talið með eignum Viðeyjarklausturs, 
(Fornbr.safn III. 598). En þar er Gufunes líka talið, og eru kirkjur eigi 
nefndar. Nú var þó Gufunes kirkjustaður, svo eftir þvi hefði Esjuberg 

átt að geta verið það líka. Á hinn bóginn er líklegt, að Esjubergskirkju 

væri getið í einhverju fornbréfi, ef hún hefði staðið þá er máldagar voru 
ritaðir. — I túninu á Esjubergi, austur frá bænum, er rúst, sem frá ó- 
munatíð hefir verið kölluð kirkjutóft eða stundum bœnhússtóft. Og girð- 
ing, sem er áföst við hana, er kölluð kirkjugarður. Rústin snýr frá austri 
til vesturs, náL 4 fðm. löng og nær 3 fðm. breið. Hornin eru hér um 
bií rétt. Utantil er hleðsla, eigi mjög aflöguð; enda er hæðin að eins tvö 
steinalög, eða sumstaðar þrjú, hvert ofan á öðru. Grjótið ér hnöllunga- 
grjót, en þó eigi mjög hnöttótt ög sumt er með nokkrum köntum. Að 
ofan er rústin ávöl af grjóti. Lítur út fyrir, að ofan á hana hafi verið 
kastað lausum steinum, annaðhvort sem fallið hafi úr henni sjálfri — hafi 
hún verið hærri, — eða sem skriðuhlaup hefði kastað þangað. Eigi hagg- 
aði eg við rústinni, er eg skoðaði hana í vor (1901). Var það bæði, að 
þá var annríkt hjá mönnum og verkamenn óhægt að fá, enda ilt aðgjörða 
vegna rigninga. Þóttist eg og sjá, að það mundi mikið verk, en ósýnt 
um árangur. Þó lét eg grafa með öllum vesturgaflinum, í þeirri von, að 
þar sæi merki til dyra. En þeirra sást enginn vottur. Undirstaðan sýnd- 

5 




H 


Íst óhögguð yfir utn þvert og lá á skriðugrjóti — sem þar er alstaðar 
undir jarðvegi. Einn undirstöðusteinninn hvíldi raunar meðfram á mold; 
en það gat verið af áhrifum vatns og klaka. Og hvernig sem eg leit á, 
var mér ekki hægt að hugsa mér þar nein líkindi til dyra. Á suðurhlið- 
inni var dálítið skarð við austurendann, sem næstum líkist dyrum. Lét 
eg þvi grafa með þeirri hliðinni. Var hún nokkurnveginn heil að sjá, 
nema að steina vantaði i efsta lagið þar, sem skarðið var. En undirstað- 
an var þar sem annarstaðar, Virtist tnér að þar hefði steinarnir fallið úr. 
Mold var undir tveimur vestustu undirstöðusteinunum í þessari hlið; allir 
aðrir lágu á skriðugrjóti. Eins og rústin kom mér fyrir sjónir, gat eg 
varla talið hana líklega til að vera hústóft. Hitt gæti verið, að hér hefði 
verið hærri bygging; hústóft, nfl. staðið ofan á því sem nú er eftir. Þó 
leizt mér svo á brúnir rústarinnar að þær mundu ójafnari en þær eru, ef 
ofan á þeim hefði verið hærri hleðsia, sem hefði fallið. Eg hefi síðan 
hugsað um þetta, og hefir nú komið í hug, að rústin muni vera upp- 
hækkun eða »grunnur« undan kirkjunni Örlygs, og hafi hún verið gjör 
aj viði einum , — eins og t. a. m. skáli Gunnars á Hlíðarenda. »Biskup 
fekk honum kirkjuvið«, og er hugsanlegt, að það hafi verið tilbúinn við- 
ur í alla kirkjuna. Eigi þarf að ætla, að skáli Gunnars hafi veri b eina 
húsið hér á landi í fornöld, sem af viði einum var gjört. Viðhafnarmestu 
húsin, sem mikils háttar menn bygðu, bæði íveruhús, og eigi síður kirkjur, 
hafa á blómaöld landsins að öllum líkindum verið timburhús. Og þá er 
stórmenni fóru utan, að sækja kirkjuvið, eins og t. a. m. Þorkell Eyjólfs- 
son, þá má mikið vera hafi slík ferð verið gjör að eins til að fá viðinn 
til ræfursins, en kirkjurnar hafi að öðrn leyti verið bygðar af torfi, — þó 
það yrði alment síðar. Um þetta er hvergi neitt getið, af né á, og verð- 
ur niaður að hugsa sér þetta eins og honum þykir líklegast. — Þá er 
þessi hugsun rann upp fyrir mér, þótti mér þvi betur, að hafa ekki hagg- 
að rústinni. Nú mætti atnuga hana betur með þetta í huga. 

Girðingin, sem kölluð er kirkjugarður, er fyrir austan rústina; er 
austurgafl hennar áfastur við suðvesturhorn girðingarinnar. Hún er ix 
faðma breið frá austri til vesturs, og 12 fðm. löng frá norðri til suðurs. 
Sér glögt til hennar öllum megin; hefir þó skriða runnið fram á norður- 
vegg hennar. Framhald af honum gengur vestur á móts við kirkjutóftina 
og verður þar smá-girðing við norðurhlið tóftarinnar, 4 fðm. frá austri tii 
vesturs og 6 fðm. frá norðri til suðurs austantil, en gengur að sér vest- 
antil. Jarðvegur er hér alstaðar þunnur og skriðu-grjóturð undir. Fann 
eg hvergi álnardjúpt niður að grjóti í stóru girðingunni. Og þó lik væri 
eigi grafin djúpt í fornöld, þá þykir mér þó ólíklegt, að þetta hafi verið 
grafreitur. Gæti eg betur trúað að það væri' nátthagi frá seinni öldum, 
eða útgræðslugerði, en hafi fengið kirkjugarðsnafnið af því, að menn hafi 
álitið sjáifsagt, að þar sem kirkja hefði verið, þar hefði kirkjugarður líka 



verið, en þótt litla girðingin of lítil til þess. í henni virtist mér jarðveg- 
urinn niðurtroðinn af götuslóðum, sem nú eru þó grónir. Kann hanrl 
að hafa verið dálítið þykkri áður, og mætti þá ætla að þar kynni að hafa 
verið grafreiturinn. Góður jarðvegur fyrir grafreit hefir þó víst aldreiver- 
ið á Esjubergi; og kann það að vera orsökin til þess, að þar hefir eigi 
verið höfð kirkja síðan kristni var lögtekin, eða að minsta kosti eigi til 
lángframa. 

Br. J. 


Hoftóft að Hofi á Kjalarnesi. 

Að Hofi á Kjalarnesi er sýnd hoftóft; skoðaði eg hana í vor (190:). 
Hún er í túninu suðaustur frá bæjarhlaðinu hjá tröðinni. Mjög er hún 
niðursokkin; sér þó fyrir veggjum, nema vesturhliðvegg neðri tóftarinnar. 
Þar gat verið þilveggur. Efri tóftin (goðastúkan?) er 6 y ^6 fðm. út fyrir 
veggi; virðast dyr á suðvesturhorni. Neðri tóftin er 6X8 fðm. Efasamt 
tel eg að þetta sé hin rétta hoftóft. Hún líkist öllu fremur tveim litlum 
sáðgörðum. Yfir ótrúlega vidd gátu menn samt reft með stoðrefti. 

Br. J. 



Yflrlit 


yíir muni þá, er Forngripasafni íslands hafa bæzt árið 1901- 


jTölurnar fremst sýna tölumerki hlutanna í safninu]. 

4781. [Jónas prófastur Jónasson a Hrafnagili í Eyjafirði]: Blað af sverði, 
fundið í jörðu skamt frá Laufási. 

4782. Stokkur úr tré, skorinn, með höfða- og bandaletri. 

4783. Reiðgjarðarhringja úr kopar, krotuð. 

4784. Beltispör úr látúni 

4785. Silfurpeningur enskur frá dögum Hinriks VI. Fundinn í kálgarði 
í Bræðratungu. 

4786. Stór skápur, skorinn, frá 18. öld. 

4 87. Prjónastokkur með skornu loki. 

4788. Danskur silfurpeningur frá árinu 1693. 

4789. Tveir húfuprjónar úr siifri. 

4790. Tvö glerstaup, rósótt. 

4791. Rúmfjöl, úr tré, skorin. 

4792. Prjónastokkur, loklaus, með höfðaletri á hliðum, frá 1817. 

4793. Nóstokkur úr steini. Frá Fróðastöðum í Borgarfirðí. 

4794. Altaristafla úr tré, máluð. Frá Upsakirkju í Svarfaðardal. 

4795. Krossmark úr tré, fornt. Fra sömu kirkju. 

4796. Veggstjaki úr látúni. Frá sömu kirkju. 

4797. Altarisklæði gamalt. Frá Reykjakirkju í Skagafirði. 

47 j 8. Skarbítur úr látúni. Frá Kvíabekkjarkirkju í Ólafsfirði. 

4799. Fjöl skorin, frá 18. öld. Úr Holtskirkju í Fljótum. 

4800. Trafaöskjur með skornu loki. Úr Arnessýslu. 

4801. Baksturjárn. 

48 0 2 . Kápuhnappur, krotaður, úr kopar. 

4803. Sýnishorn af Stóranúpskirkju. 

4804. Gömul gleraugnahús, úr rostungstönn. 




- 7 

J 1 

4805—08. Skíði, skíðastafur, skór og snjósokkar. Frá Hraunum i 
Fljótum. 

4809. Helgríma, smiðuð af Einari B. Guðmundssyni á Hraunum, 

4810. Kirkjuhurðarhringur úr kopar frá 1700. Úr Stórólfshvolskirkju. 

4811. Róðukross forn. Fundinn i kirkjugarði á Sólheimum í Mýrdal. 

4812. Rúmfjöl úr tré, skorin. 

4813. Rúmfjöl, skorin, með letri. 

4814. Rúmfjöl skorin með hnútaletri frá 1805. 

481;. Tóbaksponta úr tönn, silfurbúin. Norðan úr Svarfaðardal. 

4816. Spónn úr tönn með einkennilegu, gagnskornu, skafti. 

4817. [Jón bóndi Davíðsson á Reykhúsum i Eyjafirði]: Meliulás. 

4818. [Dánarbú frú Ingibjargar Magnússen á Skarði[: Legsteinn frá 
Skarði úr íslenzku grjóti. 

4819. Kassi úr tré, með tappalæsingu. Úr Árnessýslu. 

4820. Sverð, eigi fornt, fundið á Jökuldalsheiði. 

4821. Rósaflaska úr gleri. Úr Borgarfirði. 

4822. Upphlutur með milium. 

4823. Silkiklútur með rósabekk. 

4824. [Sigurður barnakennari Sigurðsson í Mýrarhúsum]: Hattur ís- 

lenzkur riðinn úr tágum. 

4825. Lítið innsigli úr kopar. 

4826. Innsigli fornlegt, úr kopar, með rúnastaf í miðju. 

4827. Brot af rýtingi, fnndið í Knafahólum. 

4828. Lítill knifur, fundinn í jörðu á Réyðarvatni í Rangárvallasýslu, 

4829. Ókennilegur lítill hlutur úr bronsi, jarðfundinn. 

4830. Örlítil glertala svört, jarðfundin. 

4831. [Brynjólfur fræðimaður Jónsson-frá Minna-Núpi]: Askur með 

skornu loki. 

4832. . Snældusnúður úr tré með kroti. 

4833. [Sigurður skólapiltur Guðmundsson frá Mjóadalj: Parakassi með 
tappalæsingu og. höfðaletri. 

4834. [Sami]: Gleraugnahús úr látúni. 

4835. Rúmfjöl skórin úr tré, frá 1756. 

4836. Skírnarhúfa úr svörtu flaueli með balderaða bust. Sunnnan úr 
Vogum. 

4837. Skarbitur úr látúni. Sunnan úr Vogum. 

4838. Tuttugu skorin trémót (söðulbeitu-mót). 

4859. [Klemens bæjarfógeti Jónsson á Akureyri]: Einkennilegur eir- 
nagli með skrúfum og kúskeljamynduðum haus, jarðfundinn. 
4840. Játnhlekkir (kjaftamél), jarðfundnir. 

4841—46. [Dr. E. Dutertre í Boulogne-Sur-Mer]: Sex frakkneskir pen- 
ingar. 



'.3 

4§47- [Hr. Hannes Davíðsson á Hofi í Hörgárdal]: Riddari ur hval- 
beini, fundinn í jörðu í Hörgárdal. 

4848. [Sami[: Hringur úr kopar (sparlakshringur?). 

4849. [Sami]: Reiðaskjöldur. 

4850. Nálhús úr hvalbeini, rent. 

4851. Pressujárn gamalt, með einkennilegu lagi. 

4852. ístað úr járni, fundið í jörðu í Setbergslandi við Hafnaríjörð. 

4833. Skeifa lítil, jarðfundin. 

4854. [Þorleifur prestur Jónsson á Skinnastað í N.-Þingeyjarsýslu]: 
Lýsislampi(?) með tveim vörum. Fundinn 2 ál. í jörðu á Ingveld- 
arstöðum í Kelduhverfi. 

4855. [Sigurður bóksali Jónsson]: Beltispör úr prinsmetal. 

4856. Trafaöskjur litlar, með skornu loki. 

4857. Gleraugnahús úr tré, með skornu loki og botni. 

4858. Snældusnúður úr tré, skorinn. 

4859. Danskur silfurpeningur frá 1630. 

4860. Danskur silfurpeningur frá 1680. 

4861. Prússneskur peningur úr silfri frá 1783. 

4862. Italskur peningur úr silfri. 

4863. Lyklasylgja forn, fundin í jörðu milli Búðardals og Skarðs í 
Dalasýslu. 

4864. Skauttreyja úr klæði, baldéruð. 

4865. Öskjur úr leir. Úr eign Péturs sýslumanns Þorsteinssdnar í 
Krossavík. 

4866—75. Mannsbein, hrossbein, m tala (úr hálsmeni), nisti vel gert úr 
bronsi, klæðaleifar, járnmolar og hringja úr járni. Alt fundið í dys 
í Vaðbrekkulandi nálægt Brú á Jökuldal. Afhent af kapt. D. Bruun. 

4876. Fallbyssukúla, fundin í jörð á Valshamri á Skógarströnd. 

4877. [Forsetar alþingis[: Enskur minnispeningur frá ensk-dönsku sýn- 
ingunni 1888. 

4878. [Sömu]: Minnispeningnr frá sýningunni Columbisku 1892. 

4879. Gömul skrá frá Gularási í Landeyjum. 

4880. Lítil barnsmynd úr hörðum leir. Úr Skaftafellssýslu. 

4881. Altaristafla úr tré, mikil og vel skorin. Úr Hraungerðiskirkju í 
Arnessýslu. 

4882. Deshús úr silfri, sporöskjulagað, gagnskorið. 

4883. Raftur skorinn úr hinum forna skála á Hrafnagili í Eyja- 
firði. 

4884. Mynd af síra Bjarna Hallssyni, presti til Grundarþinga, eftir síra 
Jón Guðmundsson í Stærra-Arskógi. 

4885. Skrautrituð grafskrift yfir Hall Sigurðsson, eftir síra Jón í Möðru- 
felli, 




19 


4886—89. Oxi úr járni, spjót, ókennilegur hluti úr bronsi og mannabein. 
Alt fundið nálægt Kroppi í Eyjaíirði. 

4890. . Stór kjallaraflaska, gömui. Vestan af landi. 

4891. Steinausa tneð brotnu skafti.' Fundin í Múlalandi í Biskups- 
tungum. 

4892. Spjót, fornt, jarðfundið í Laxárdal í Hrunamannahreppi. 

4893. ísaumsábreiða frá 1848. 



4 o 


Skýrsla. 


I, Ársfundur félagsins. 

Ársfundur félagsins var haldinn 25. okt. 1902 eftir fundarboðun með 
mánaðarfyrirvara í Isafold. 

Formaður skýrði írá rannsóknum kapt. D. Bruuns á Aasturlandi í 
fyrra sumar og gat þess að íélagsmenn mundu fá skýrslu um þær ifylgi- 
riti með Árbókinni þetta ár, og að næsta ár mundi koma nákvæmari skýrsla 
um fornleifar þær ; er þar hefðu fundist, ásamt myndum af þeim. Þessu 
næst skýrði hann frá að fyrir góðfúslega milligöngu Péturs alþingismanns 
Jónssonar hefði félagið fengið leyfi til að rífa hlöðu þá í Ilörgsdal, er 
skýrt cr frá í Árbókinni 1901, og hefðu þeir kapt. D. Bruun og dr, B. M. 
Olsen gjört rannsókn þar með góðum árangri; mundi skýrsla um hana 
með myndum koma í næstu Arbók. Ennfremur skýrði hann frá, að Brynj- 
ólfur lónsson hefði í sumar farið rannsóknarferð um Reykjanesskaga og 
mundi skýrsla um hana koma í næstu Árbók. Að síðustu gat hann þess 
að Árbókin mundi í þetta sinn verða venju minni og myndalaus,, eigi að 
eins vegna hins mikla kostnaðar við rannsóknina á Hörgsdalsfundinum^ 
heldur og af því, að næsta ár mundi Árbókin verða óvanalega stór og 
kostnaðarsöm. 

Fram var lagður endurskoðaður reikningur félagsins fyrir 1901 og 
höfðu engar athugasemdir verið við hann gjörðar. 

Þvínæst var borin upp tillaga félagsstjórnarinnar um breyting á 10. 
gr. félagslaganna svolátandi, að orðin: »Iögmætur fundur . . . . á fundi 
og« falli burt, og var hún samþykt. 

Að lokum hélt dr. B. M. Olsen fyrirlestur um Hörgsdalsfundinn. 


II. Keikningur 

Hins íslenzka fornleifafélags 1901. 
Tekjur: 

1. í sjóði frá f. á.. . . , 

2. Tillög og andvirði seldra Árbóka (fskj. 1) .... 

3. Gjöf frá Miss Corn. Horsford. 

4. Styrkur frá Forngripasafninu til að spyrja uppi forngripi 

5. Styrkur úr landssjóði. 

6. Til jafnaðar við eftirstöðvar í árslok 1901, stafl. a 


7. Vextir á árinu: 

a, úr sparisjóði til 31 / 12 ’oi.kr. 5 08 

b, af bankavaxtabréfum til 2 / 7 ’oi.— 18 00 

Samtals 


kr. a. 
1167 32 
163 50 
8 02 
100 00 
300 00 
800 00 


23 08 
2561 92 








Gjöld: 

1. 31. jari. 1901 keypt bankavaxtabréf B. 72 á 500 kr. og C. 
145, 146, 147, hvort á 100 kr., með dagvöxtum . 

2. Kostnaður við Árbókina 1901, (fskj. 2, a—d) .... 

3. Greitt Brynjólfi Jónssyni fyrir fornleifarannsóknir (fskj. 3) 

4. Ýmisleg útgjöld (fskj. 4, a—b) 

5. I sjóði 31. desember 1901: 


a, í bankavaxtabréfum.kr. 800 00 

b, í sparisjóði landsb.— 89 09 

c, hjá féhirði.— 340 47 

Samtals 


Reykjavík 25. október 1902 
Þórh. Bjarnarson. 


kr. a. 


803 00 
342 91 
180 00 
6 4$ 


1229 36 

256l 92 


III. Félagar 


A. 

Asgeir Blöndal, læknir, Eyrarbakka. 
Anderson, R. B., prófessor, Ameríku. 
Andrés Féldsted, bóndi, Hvítárvöllum. 

Ari Jcnsson, bóndi á Þverá, Eyjaf. 

Árni B. Thorsteinsson, r., landfógeti, Rvk. 
Arnljótur Ólafsson, prestur, Sauðanesi. 
Bjarni Jensson, læknir í SíðuhéracTi. 

Björn Huðmundsson, kaupmaður Rvík. 
Björn M. Olsen, dr., skólastjóri Rvík. 
Bogi Melsted cand. mag., Khöfn. 
*Bruun, D., kapteinn í hernum, Khöfn. 
Carpenter, W. H., próf., Columbiaháskóla 
Ameríku. 

Collingwood W. Gr. málari, Coniston, 
Lancashire, England. 

Dahlerup, Yerner, c. mag., bókv. Khöfn. 
Éggert Laxdal, verzlunarstjóri, Akureyri. 
Eiríkur Magnósson, M. A., r., bókavörður, 
Cambridgt. 

*Elmer, Reynolds, dr., Washington. 
Feddersen, A. Stampe, fró, Rindumgaard 
pr. Ringköbing. 

Fiske Yillard. próf., r. Florence, Jtalíu. 
Friðbjörn Steinsson, bóksali, Akureyri. 


Æfilangt 1 . 

Gebhardt, August, dr. fil., Niirnberg. 
Goudie, G-ilbert, F. S. A. Scot, Edinborg 
Hjörleifur Einarsson, r., próf., Undirfelli. 
Horsford, Cornelia, miss, Cambridge, 
Massachusetts, U. S. A. 

Indriði Einarsson, revisor, Rvík. 

Jóhannes Böðvarsson, snikkari, Akranesi. 
JónGunnarsson, verzlunarstj. í Hafnarfirði. 
Jón Jónsson, próf., Stafafelli, Lóni. 

Jón Yídalín, kaupmaður, Kliöfn. 

Jón Þorkelsson dr. fil. r. rektor, Rvík. 
Kjartan Einarsson, prófastur, Holti. 
Kristján Zimsen, kanpmaður, Rvík. 

Lárus Benediktsson, f. prestur, Rvik. 
Löve, F. A., kaupmaður, Khöfn. 

Magnós Andrésson, próf., GiJsbakka. 
Magnós Stephensen, komm. af dbr. og 
dbm., landshöfðingi, Rvík. 

Matthías Jochumsson, prestur, Akureyri. 
Miiller, Sophus, dr., museumsdirektör, 
Khöfn. 

*N i c 0 1 a i s e n, N., antikvar, Kristíaníu. 
Olafur Johnsen, yfirkennari, Óðinsey. 
Ptacock, Bligh, Esq, Sunderland. 


1) Stjarnan (*) merkir heiðurifélaga. 






42 


Phené, dr., Lundúnum. 

Schjödtz, cand. pharm. Oðinsey. 

Sighvatur Arnason, alþm., Rvík. 

Sigurður Stefánsson, prestur, Yigur. 

Stefán Guðmundsson, verzlunarfulltrúi 
Khöfn. 

*S t o r c h, A., lahoratoriums-forstiori 

Khöfn. 

Styffe B. GK (r.-n.) di. fil., Stokkhólmi. 
Thorfhildur Þ. Holm, frá, Rvik. 

Torfi Bjarnason, skólastjóri í Olafsdal. 

B. Með 

Árni Jónsson prófastur, Skutustöðum, 

.900*. 

Amira, Karl v., próf., Miinchen 1900. 

Arpi Rolf. dr. fil., Uppsölum 97. 

B. B. Postur, Yictoria, Brit. Col, Canada. 
1900. 

Björn Jónsson, ritstjóri, Rvík 01. 
Brynjólfur Jónsson. fræðimaður, Minna- 
núpi 01. 

Davið Scheving Thorsteinsson, héraðs- 
læknir, ísafirði &0. 

Eiríkur Briem, prestaskólakennari, r. Rvík 

01 . 

Finnur Jónsson, dr., prófessor, Khöfn 1900. 
Forngripasafnið í Rvík 00. 

Geir Zoega, dbrm., kaupm., Rvík 01. 
Gering, Hugo, prófessor, dr v Kiel 00. 
Griife Lukas, hóksali, Hamborg 00 
Greipur Sigurðsson, bóndi, Haukadal 96. 
Guðmundur Hannesson, Galtarnesi ; YíðU 
dal 98. 

Guðmundur Helgason ; prófastur, Reyk- 
holti 1901. 

Guðni Guðmundsson, læknir, Borgunclar- 
hólmi 85. 

Gustafsson, G. A., Filos. licentiat, kon- 
servator, Bergen 93. 

Halldór Briem, kennari, Möðruvöllum 
1900. 

Halldór Daníelsson, bæjarfógeti, Rvík 01. 
Hallgrímur Melsted, bókavörður, Rvík 01. 
Hallgrímur Sveinsson, komm. dbr., bisk- 
up, Rvík 01. 

Hannes Þorsteinsson, cand, theol., ritstj. 
Rvík 01. 

*) Ártalið merkir að félagsmaðurinn 
það ár og öll undanfarin ár ; síðan hann 


Wendel, F. R., verzlunarstjóri, Þingeyri. 

Wimmer ; L. F. A., dr. fil., próf., Khöfn. 

Þorgrímur Johnsen, f. héraðsl., Rvík. 

Þorsteinn Erlingsson, ritstjóri, Rvík. 

Þorvaldur Jakobsson prestur í Sauðlauks- 
dal. 

Þorvaldur Jónssön, f. héraðslæknir ; r. ísa- 
firði. 

Þórvaldur Jónsson prófastur, Isafirði. 

Þorvaldur Thoroddsen dr. ; r., prófessor, 
Khöfn. 

írstillagi. 

Harrassowits, Otto, bóksali, Leipzig 95. 

Hauberg P., r., Museumsinspektör, Khöfn 

Helgi Jónsson, bankaassistent ; Rvík 96. 

Jón Jónsson, læknir, Yopnafirði 99. 

Jóhannes Sigfússon, kand. theol. ; Hafn- 
arfirði 8 7 . 

Jón Borgfirðingnr, f'. löggæzlum., Akur- 
eyri 96. 

Jón Jensson, íandsyfirréttardómari, Rvík 
1901. 

Jón Þorkelsson, dr. landsskjalavörður, 
Rvík 01. 

Jónas Jónasson, prestur, Hrafnagili 93. 

Jósafat Jónasson, Rvík 99. 

Kaalund, Kr., dr. phil., Khöfn 00. 

Kristján Jónsson, yfirréttardómari, Rvík 

01 . 

Lestrarfélag Fljótshlíðar 00. 

Lestrarfélag Austurlandeyinga 96. 

Magnús Helgason, prestur, Torfastöðum 

01 . 

Mollerup, Y., dr. fil., r., Museumsdirektör 
Khöfn. 

Mogk E., dr., prófessor, Leipzig 1900. 

Montelius, 0. ; dr. fil., Am., Stokkhólmi 

f 95. 

Olafur Guðmundsson, læknir, Stórólfs- 
hvoli 81. 

Ólafur Ólafsson, prestur, Arnarbæli 81. 

Páll Briem, amtmaður, r., Akureyri 97. 

Páll Melsted, sögukennari, r., Rvík 01. 

Pálmi Pálsson, skólakennari, Rvík 01. 

Pétur Jónsson, blikkari, Rvík 01. 

Pétur J. Thorsteinsson, kaupmaður, Bíldu- 
dal 00. 

hefir borgað tillag sitt til félagsins fyrir 
ekk í félagið. 



43 


Sigfás H. Bjarnarson, konsáll, ísafirði 94. 

Sigurður Gunnarsson, próf., f. alþingis- 
maður, Stykkishólmi 81. 

Sigurður Kristjánsson, bóksali, Rvík 01. 

Sigurður Olafsson, sýslumaður, Kaldað- 
arnesi 00. 

Sigurður Sigurðsson, kennari, Mýrarhás- 
um 01. 

Sigurður Þórðarson, sýslumaður, Arn- 
arholti 01. 

Staatshibliotheket í Miinchen 00. 

Stefán Egilsson, márari, Rvík 84. 

Steingrímur Thorsteinsson, yfirkennari,r . 
Rvík 01. 

Steinordt J. H. V., theol. & fil. dr. (r. 
n.), Linköping 93. 


Sæmundur Jónsson, b., Minni-Yatnsleysu 89. 
Tamm, F. A., dr., docent, Uppsölum 98. 
Tryggvi Gunnarsson, bankastjóri, r. Rvík 

0J. 

Yaldimar Briem, r., próf., Stóranápi 99. 
Valtýr Guðmundsson, dr. phil., docent, 
Kböfn 97. 

Þóra Jónsdóttir, frá, Reykjavík 01. 
Þórður J. Thoroddsen, læknir Keflavík 80. 
Þórhallur Bjarnarson, lektor, Rvík 01. 
Þorleifur Jónsson, prestur, Skinnastöðum 
96. 

Þorsteinn Benediktsson, prestur, Bjarna- 
nesi 98. 

Þorsteinn Jónsson, héraðslæknir, r., Yest- 
manneyjum 02. 






Fyrir þá, sem ekki eru fólagar, kostar árbók fólagsins: 

I. fyrir árin 1880—1681. 5 kr. 

II. — 1882. 4 — 

III. — 1883 . 3 — 

IV. — 1884—1885 5 — 

V. — 1886 . . 3 — 

VI. — 1887. 3 — 

VII. — 1888—1892. 5 — 

VIII. — 1893. 3 — 

IX. — 1894 . 3 — 

X. — 1895. . 3 — 

XI. — 1896 . 3 — 

XII. — 1897. 3 — 

XIII. — 1898 með fylgiriti . 5 — 

XIV. — 1899 með fylgiriti. 4 — 

XV. — 1990 . 3 — 

XVI. — 1901. 3 — 

XVII. — 1902 . 3 — 

Fólagsmenu eiga kost á að fá 8 fyrstu bækurnar (1880—1893 incl.) fyrir 
8 krónur og hverja einstaka árbók fyrir 1 kr. 50 a. 

Ógoldin tillög greiðist sem fyrst til fóhirðis, lektors Þórh. Bjarnarsonar. 





















